Adisọkan 
Awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 


Lati ọwọ oni-mimọ agba: 
Shaikh Muhammad As-Saalih Al-Uthaimiin 
-Ki Ọlọhun O kẹ ẹ- 


Eyi ti a tumọ si ede Yoruba lati ọwọ: 
Sharafuddeen Gbadebọ Raji 


Ni abẹ amojuto igbimọ t'o n se akoso eto titẹ iwe ati titan 
an ka ni Ministiri yii 


1436 H 





aqeda Ahl Alsuna.indd. 1 3/30/15 86AMI 


A!£Yo alijyls24eaJljdiig)ljAae)laJl lagJ131)4 (:) 


or ali al A Oolagli aga ia AGA es 
ta 02 Awa ṣa walali 

on okana. /.U; oji AAJU iciwajly i—JI Jaf awAr 
AN £YO eja Ji -. jewo ajLa 


"we NV OK AYIYI YVA 


445.-YA-£oo-Yoida) 
Atu JI fa,aaji -4 
olsaji-—Í 


'Y£Yo /o£YA Y£. go 





N£Yo /e£YA :rlaJl 3; 
84485.-Y8-£foo-Yodkhs, 


ike Aaalaji AadSj)i 
PYEAY / 2YtYA 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 2 3/30/15. 9:56 AMI 





aqeda Ahl Alsuna.indd. 3 





à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ./ ( 3 ì 


Mo bẹrẹ ni orukọ Ọlọhun Ọba Alaanujulọ 
Aladipele-ẹsan-rere 
Ifihan 

Ọpẹ ni fun Ọlọhun nikan soso, ikẹ ati ọla 
Ọlọhun ki o maa ba ẹni ti kò si anabi kan mọ lẹyin 
rẹ, ati awọn ara ile rẹ, pẹlu awọn Sahabe rẹ. 

Lẹyin naa: Dajudaju mo ti ka adisọkan ti o 
niye lori, eyi ti ọmọ-iya wa olumọ nla ẹni-ọwọ 
Shaikh Muhammad Ọmọ Saalih Al-Uthaimiin kojọ 
ni kukuru, ati pe gbogbo rẹ ni mo tẹti si (nigba ti 
wọn n ka aJ, mo si ba a ni ohun ti o se akojọpọ alaye 
adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah -Oni- 
Sunna ati Jama- nipa At-Tawhiid -Sise Ọlọhun ni 
ọkan soso ninu ijọsin- ati nipa awọn orukọ Rẹ, ati 
awọn iroyin Rẹ, ati nipa gbigba awọn malaika gbọ, 
ati awọn tira, ati awọn ojisẹ, ati ọjọ ikẹyin, ati 
akọsilẹ -kadara- rere rẹ ati aburu rẹ, ati pe o ko o jọ 
ni ọna ti o dara, ti o si se anfaani, o si tun se alaye 
ohun ti akẹkọ ati gbogbo Musulumi n bukaata ninu 
igbagbọ rẹ si Ọlọhun, ati awọn malaika Rẹ, ati awọn 
tira Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ, ati ọjọ ikẹyin, ati akọsilẹ - 
kadara-, rere rẹ ati aburu rẹ, ati pe o tun fi awọn 
anfaani pupọ mìíran ti o jẹmọ adisọkan kun un, l'eyi 
ti o se pe eniyan le ma ri i ninu ọpọlọpọ awọn tira ti 
wọn kọ nipa awọn adisọkan. Ki Ọlọhun O san an ni 


3/30/15 957 AMI 





àh. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( 4 ì 


ẹsan-rere, ki O si se alekun imọ ati imọna fun un, ki 
O si jẹ ki tira rẹ yii ati gbogbo awọn tira rẹ yooku o 
sanfaani, ki O si jẹ ki awa ati oun ati gbogbo awọn 
ọmọ-iya wa o maa bẹ ninu awọn olumọna, 
afinimọna, olupepe lọ si ọdọ Ọlọhun pẹlu amọdaju, 
dajudaju Oun ni Olugbọ Olusunmọ. 

Ẹni ti o wi i ni apekọ ni oni-bukaata lọ si ọdọ 
Ọlọhun t'O ga: Abdul A2ii Ọmọ Abdullaah Ọmọ 
Baa2, "ki Ọlọhun O se amojukuro fun un"; ikẹ ati 
ọla Ọlọhun k'o maa ba Anabi wa Muhammad, ati 
awọn ara ile rẹ, pẹlu awọn Sahabe rẹ. 


Olori Apapọ 
Fun awọn ile-isẹ ti n se idari awọn iwadii-ijinlẹ, ati alaye 
idajọ ofin, ipepe, ati ifinimọna. 
Ni ilẹ Saudi Arabia 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 4 3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 5 


ò. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( 5 ì 


Mo bẹrẹ ni orukọ Ọlọhun Ọba Alaanujulọ 
Aladipele-ẹsan-rere 
Ọrọ Àkọsọ 

Ọpẹ ni fun Ọlọhun Oluwa gbogbo. ẹda, 
atunbọtan-rere si n bẹ fun awọn olupaya-Ọlọhun, 
ẹsan ikọja-ala kan kò si si afi fun awọn alabosi, ati 
pe mo jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin 
fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun 
Un, Ọba-Ododo ti o han, mo si tun jẹri pe 
Muhammad ẹru Rẹ ni i, ojisẹ Rẹ si ni i pẹlu, ipẹkun 
awọn anabi, ati asiwaju fun awọn olupaya-Ọlọhun. 
Ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a, ati awọn ara ile rẹ, 
pẹlu awọn Sahaabe rẹ, ati awọn ti n tẹle wọn pẹlu 
daadaa titi di ọjọ-ẹsan. 

Lẹyin naa, dajudaju Ọlọhun t'O ga ti ran ojisẹ 
Rẹ Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", 
pẹlu imọna ati ẹsin-ododo, ki o maa jẹ ikẹ fun 
gbogbo ẹda, ati awokọse fun awọn olusisẹ Ipẹlu ofin 
Ọlọhun), awijare lori gbogbo ẹda lapapọ. 

Ọlọhun fi oun ati ohun ti O sọ kale fun un ni 
Tira ati ọgbọn -Hikmah- se alaye gbogbo ohun ti 
oore awọn ẹda wa ninu rẹ, ati didara awọn isesi wọn 
ninu ẹsin wọn ati isẹmi wọn, ninu awọn adisọkan 
daadaa, ati awọn isẹ ti o dara, ati awọn iwa alapọnle, 
ati awọn ẹkọ ti o ga, Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 6 





$. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( 6 ) 


maa ba a" si fi ijọ rẹ si ori oju-ọna funfun, eyi ti oru 
rẹ da gẹgẹ bi ọsan rẹ, ẹnikan kò si ni i gbunri kuro 
nibẹ afi ẹni-iparun. 

Nitori naa awọn ijọ rẹ ti wọn jẹpe Ọlọhun ati 
Ojisẹ Rẹ gba oju-ọna yii, awọn si ni ẹni ti o loore ju 
ninu awọn ẹda: Awọn Sahaabe, ati awọn Taabi'iina, 
ati awọn ti wọn n tẹle wọn pẹlu daadaa. Nitori naa ni 
wọn se gbe ofin rẹ duro, ti wọn si di Sunna -ilana- rẹ 
mu, ti wọn si fi ọgan eyin di i mu, ni adisọkan, 
ijọsin, iwa, ati ẹkọ, ni wọn se jẹ pe awọn ni ijọ ti kò 
ni i ye maa bẹ lori ododo l'ẹni ti o bori; ẹni ti o pa 
wọn ti, tabi ti o tako wọn, kò ni i le ni wọn lara, titi ti 
asẹ Ọlọhun t'O ga yoo fi de, wọn o maa bẹ lori rẹ. 

Ati pe -ọpẹ ni fun Ọlọhun- oripa wọn ni awa n 
tọ, bẹẹ ni igbesẹ wọn ti Al-Qur'aani ati Sunna kin 
lẹyin ni a n kọse, a n sọ eleyii l'ẹni ti n fi idẹra 
Ọlọhun t'O ga -ti O se fun wa- sọrọ, ati lati se alaye 
nipa ohun ti o jẹ ọranyan pe ki gbogbo olugbagbọ- 
ododo o wa lori rẹ. 

A n bẹ Ọlọhun t'O ga, pe ki O fi awa ati awọn 
ọmọ-iya wa Musulumi rinlẹ, pẹlu ọrọ ti o rinlẹ ni ile- 
aye ati ni ọrun, ki O si ta wa lọrẹ pẹlu ikẹ Rẹ, 
dajudaju Oun ni Oni-ibu-ọrẹ. 

Pipataki ti ọrọ yii pataki, ati bi ifẹẹnu awọn 
eniyan ti pinya lori rẹ, l'o mu mi gbero lati kọ nipa 
adisọkan wa, ti 1: se adisọkan awọn Ahlus-Sunnah 
Wal-Jamaa'ah, eyi ti i se: Gbigba Ọlọhun gbọ ni 


3/30/15 957 AMI 





aqeda Ahl Alsuna.indd. 7 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah .4 ( ; ì 


ododo, ati awọn malaika Rẹ, ati awọn tira Rẹ, ati 
awọn ojisẹ Rẹ, ati ọjọ ikẹyin, ati akọsilẹ -kadara- 
rere rẹ ati aburu rẹ, l'ẹni ti n tọrọ lọdọ Ọlọhun t'O 
ga, pe ki O se e ni ohun ti a se afọmọ rẹ nitori oju- 
rere Rẹ, ki O si jẹ ohun ti o dọgba pẹlu iyọnu Rẹ, 
ohun ti yoo jẹ alanfaani fun awọn ẹru Rẹ. 

Adisọkan wa 

Adisọkn wa ni: Nini igbagbọ-ododo. si 
Ọlọhun, ati awọn malaika Rẹ, ati awọn tira Rẹ, ati 
awọn ojisẹ Rẹ, ati ọjọ ikẹyin, ati akọsilẹ -kadara- 
rere rẹ ati aburu rẹ. 

Nitori naa a ni igbagbọ-ododo si jijẹ oluwa 
Ọlọhun t'O ga. Eyi tumọ si pe: Dajudaju Oun ni 
Oluwa, Ẹlẹda, Onikapa, Oludari gbogbo nnkan. 

A tun ni igbagbọ-ododo si jijẹ ọba ti a jọsin 
fun Rẹ. Eyi ni pe: Dajudaju Oun ni Ọlọhun Otitọ, ati 
pe irọ ni gbogbo ohun ti wọn n sin lẹyin Rẹ. 

A si tun ni igbagbọ-ododo si awọn orukọ Rẹ, 
ati awọn iroyin Rẹ, eyi ni pe: Dajudaju O ni awọn 
orukọ ti o dara ju, ati awọn iroyin pipe ti o ga ju. 

Ati pe a ni igbagbọ-ododo si jijẹ ọkan soso Rẹ 
ninu awọn nnkan wọnyi, eyi tumọ si pe: Dajudaju kò 
si orogun kan fun Un ninu jijẹ oluwa, ati ninu jijẹ 
ọba ti a jọsin fun, tabi ninu awọn orukọ Rẹ, ati awọn 
iroyin Rẹ. Ọlọhun t'O ga, sọ pe: 


oj. phe2l3 ooopÚ Legsu Us oja;yly olguo-JI 2) 9 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 8 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 GO 
, 

Be e/u-) A en dio Ja 
c€ Oluwa awọn sanma ati ilẹ ati ohun ti o wa laarin 
mejeeji, tori naa maa jọsin fun Un, ki o si se suuru 
lori jijọsin fun Un, njẹ iwọ wa ni imọ si ẹnikan ti o 
Jọ Ọ bi? (Suuratu Maryam: 65). 

A si tun gbagbọ ni ododo pe! Oun ni: 


UFA ya a sisU A eh a A : yi ji yà! Ò 
yi fie GAN ẹd 3 LA GPa A ; Un KA ANJE, 


" 64 


la ah Ô lọ 33 ib: 6 paaf go fí si, 
PANI O i 21362 8 ṣú, tỌ yi le 


"4 442 2 


Iree sa i:-1 4 esbaji gAJi 7 Gghá-- 
c Allahu lỌlọhunjJ, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo 
jọsin fun yatọ si I, Alaaye, Oludawa, ki I toogbe, bẹẹ 
ni ki I sun rara. TIẸ ni gbogbo ohun t'o wa ni sanma 
ati ohun t'o wa nilẹ. Ẹnikan kò ni i le sipẹ ni ọdọ Rẹ, 
afi pẹlu iyọnda Rẹ. O mọ ohun ti n bẹ niwaju wọn ati 
ohun ti n bẹ lẹyin wọn, ati pe wọn kò ni i le rọkirika 
nnkan kan ninu imọ Rẹ afi ohun t'O ba fẹ, itisẹ aga 
ọla Rẹ gbaye ju awọn sanma ati ilẹ lọ. Bẹẹ ni isọ 
awọn mejeeji kò ko aarẹ ba A. Oun ni Ọba-giga, 
Ọba-titobi )). ISuuratul-Baqarah: 255). 

A si tun gbagbọ ni ododo pe Oun ni: 


3/30/15 957 AMI 





aqeda Ahl Alsuna.indd. 9 


y. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah G ) 

o) ya 22423 o-AJI Ite sa YI AI Yi ẹgÀJ ai ya 
OÔ sejo! 2AU! ,a YI AI YI OJ BI A koni 
.O3S ja Iwo ai Ole. gSGll JUkI aji ouẹli o JU 
à U no opefrl su Jọ li gjg Al ya 


.Irt-vy:Sbi i, .—) € osi FP ANY in o asto—JI 
c Oun ni "Allahu" Ọlọhun Ẹni ti kò si ọba kan ti o tọ 
lati sin ni ododo lẹyin Rẹ, Olumọ ohun ti o pamọ ati 
ohun ti o han, Oun ni Alaanujulọ, Onikẹ. Oun ni 
Ọlọhun Ẹni ti kò si ọba kan ti o tọ lati sin ni ododo 
yatọ si I, Ọba "Alakoso", Ẹni-mimọ, Olumọ kuro 
ninu gbogbo alebu, Ẹlẹri-ododo Ifun awọn ojisẹ RẹJ, 
Oluri gbogbo nnkan, Alagbara, Olujẹni-n-pa, Oni- 
Moto-Moto, mimọ ni fun Ọlọhun kuro nibi ohun ti 
wọn fi n se orogun fun Un. Oun ni Ọlọhun, Oluda- 
ẹda, Oluda-ẹda lai kò ni afijọ kan siwaju, Oluya- 
aworan ẹda, tiẸ ni awọn orukọ ti o dara ju, ohun ti o 
wa ninu awọn sanma ati ilẹ n se afọmọ fun Un, ati 
pe Oun ni Alagbara Ọlọgbọn ?) ISuuratul-Hashr: 22-24). 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 10 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 QÒ 


A si tun gbagbọ ni ododo pe Oun l'O ni ijọba 
awọn sanma ati ilẹ: 
ji g£ A) su SA —4:7 UUJ us SA —ai Us U ale) 
4 323 woe oj Le pu o j£) UUJ; US 3 kẹru 

ele df j£jy9li,/—) 

(CA maa da ohun ti O ba fẹ "ni ẹda". A maa ta ẹni ti 
o ba fẹ lọrẹ ọmọ-binrin, A si maa ta ẹni ti O ba fẹ 
lọrẹ ọmọ-kunrin. Tabi ki O se wọn ni akọ ati abo, A 
si maa se ẹni ti O ba fẹ ni agan. Dajudaju Oun ni 
Oni-mimọ, Alagbara ??. (Suuratu Shuuraa: 49 ,50). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe dajudaju: 


(ele oy Jfa SI jaày su ol 8) 7) de—u se)YI; 
.hycvl :ẹyi a£yyol i, — 

€ Kò si nnkan kan ti o ri bi Rẹ lỌlọhunJ, Oun ni 

Olugbọrọ Oluriran. TiẸ ni ijọba awọn sanma ati ilẹ, 

A maa gbooro ọrọ -ar2iki- fun ẹni ti O ba fẹ, A si 

maa diwọn -rẹ fun ẹni ti O ba fẹ-. Dajudaju Oun ni 

Oni-mimọ nipa gbogbo nnkan ?? ISuuratu Shuuraa: 11-12). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe dajudaju: 


Ue o—E gba; NO); a! gbe YI ae; a Ao o/ Uj 


hi oja sj/- 6 o US 2 LE po — 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 11 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah LÁ ( 1Ì ì 


c Kò si ẹda kan ti o wa ni ori ilẹ afi ki ọrọ -araiki- rẹ 
o maa bẹ lọdọ Ọlọhun, ati pe O mọ ibugbe rẹ ati 
ibupamọ rẹ, gbogbo Íeleyiij n bẹ ninu Tira ti o han ) 
(Suuratu Huud: 6). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe dajudaju: 
pi $E isọ; sa YI olọ Y —AJ mu eke) ) 
:gto$i :,/-) f o2 US Q YI oSU yo e —b) y; yi 

.lsA 

cc Ọdọ Rẹ ni awọn kọkọrọ ohun ti o pamọ wa, ẹnikan 
kò le e mọ ọn afi Oun, O si tun mọ ohun ti n bẹ ninu 
ilẹ ati òkun, ati pe kò si ewe kan ti yoo jabọ afi ki O 
mọ nipa rẹ. Bẹẹ ni kò si koro irugbin kan ninu 
okunkun ilẹ, kò tilẹ si ohun tutu kan tabi ohun 
gbigbẹ kan, afi ki o ti wa ninu tira ti o han ?) ISuuratul- 
An'aam: S9). 

Ati pe a tun gbagbọ ni ododo pe dajudaju 
Ọlọhun: 


U; PỌ 2 Uorbọ; AJI Ji—ag APuOJji ẹle or 
OPJÙ U OPE GSy U; laf O-—eSG5 OÙ OSE (gjoo 

.lrt :aualaj,-1 4 pon ole ati oj —s£ 
(c Ni imọ akoko igbende lọdọ, O si maa N rọ ojo, O 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 12 





à Adisọkan awọn Ahlus-Bunneh Wal. Jemae'ah .4 (GÒ 


si mọ ohun ti n bẹ ninu apo-ibimọ, ati pe ẹmi kan kò 
mọ ohun ti yoo jẹ tiẹ lọla, bẹẹ ni kò si ẹmi kan ti o 
mọ ilẹ wo ni oun yoo ku si, dajudaju Ọlọhun ni Oni- 
mimọ, Oni-mimọ nipa gbogbo nnkan ?)) (Suuratu Luqmaan: 
34). 

Bẹẹ ni a tun gbagbọ l'ododo pe dajudaju 
Ọlọhun A maa sọrọ, pẹlu ohun ti O ba fẹ, nigbakigba 
ti O ba fẹ, ni ọna ti O fẹ: 

biE:a—Ô:s—) (ULs55 ,y al j) 
c Ati pe Ọlọhun ba Muusa sọrọ ni ibanisọrọ gan-an ?? 
(Suuratun-Nisaa'i: 164). 

.her mÒi ei 2, .— é 4) NL UJULA c—9" glre Ú; ) 
kc Nigba ti Muusa wa fun akoko adehun Wa, ti 
Oluwa rẹ si ba a SỌrỌ ?) ISuuratul-A'araaf: 143). 

.levr:gy se US etu 83 SE9l! o ybJl ọSUe oya ot/2U, 
(A si pe e ni ẹba oke Tuuri ni ọwọ ọtun, A si fa a 


mọra ni ti ibaniSỌrỌ Jẹẹjẹẹ )) ISuuratu Maryam: 52). 
A tun gbagbọ l'ododo pe dajudaju: 


awu Olj$ eeji dôJj ay OUJSJ lalaa soji ol£ JJ 
ID A se i—) a, —ULdr 
c Iba se pe lawọn)j òkun jẹ tadaa fun awọn ọrọ 


Oluwa mi, dajudaju lawọn) òkun naa o ba tan lai jẹ 
pe awọn ọrọ Oluwa mi tan ?? ISuuratul-Kahf: 109). 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 13 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah .4 ( 13) 
eja; o o£. peojly ẹ)90 2 o ow ge; yi a UÍ jj) 
ìj-1 € So ajẹ ai OJ a ot o Use aku 

.ÍYy :okou 
ni Ati pe ti o ba se pe ohun ti n bẹ ni ori ilẹ ni igi jẹ 
gege, ki awọn òkun o si jẹ tadaa rẹ, ki a si tun ri 
òkun meje lẹyin rẹ, awọn ọrọ Ọlọhun kò ni i tan, 
dajudaju Ọlọhun ni Alagbara ỌlọgbọỌn ) ISuuratu 
Luqmaan: 27). 

A si tun gbagbọ pe awọn ọrọ Ọlọhun ni awọn 
ọrọ ti o pe ju ni ododo ninu awọn iroyin, ati isedọgba 
ninu awọn idajọ, ati pe oun l'o dara ju ninu ọrọ; 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

Die :ṣw9i aju )or, Oo OU, C—S -£s) 


c Awọn ọrọ Oluwa rẹ pe ni ododo ati ni sise dọgba ? 
(Suuratul-An'aam: 115). 

O tun sọ pe: 

.(Av sU—hi,.—) n Ujaa- a on WA o? y 
c Ta ni n tun sọ ododo ju Ọlọhun lọ ni ỌrỌ )) ISuuratun- 
Nisaa'i: 87). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe ọrọ Ọlọhun t'O ga 
ni Al-Qur'aani alapọnle, O sọ ọ lọrọ lododo, O si wi 
i fun malaika Jibriil, Jibril si sọ ọ kalẹ si inu ọkan 
Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a". 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 14 





à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( là) 

Jovugeu—J A bu ki ruomMlr JO JE 
c Sọ pe: Ẹmi Mimọ ni o sọ ọ kalẹ lati ọdọ Oluwa rẹ 
pẹlu ododo ?)) ISuuratun-Nahl: 102). 
ak le oyi pa w dy lul so) Jọ —l ly 
-YAY :yojJi ej. ) 4 ok gṣe OLD .ayadl sa ò$oj 

.IYte 
ck Ati pe dajudaju eyi lAl-Qur'aani) jẹ ohun ti o sọ 
kalẹ lati ọdọ Oluwa gbogbo ẹda. (IJibriil). Ẹmi 
Ifọkantan ni o sọ ọ kalẹ, si inu ọkan rẹ ki o le baa jẹ 
ọkan ninu awọn olukilọ, ni ede Larubawa ti o yanju) 
(Suuratu Ash-Shu'araa': 192-195). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
t'O ga, t'O si gbọn-un-gbọn, wa loke awọn ẹda Rẹ 
pẹlu paapaa Rẹ, ati awọn iroyin Rẹ; fun ọrọ Ọlọhun 
t'O ga Naa ti o sọ pe: 

Iree so Obedi Ji ja, 
ck Ati pe Oun ni Ẹni ti O ga, ti O si tobi )) ISuuratul- 
Baqarah: 255). Ati Ọrọ Rẹ t'o sọ pe: 

.DA :wyi 2, .— ti pu -—-— 225 ooLe ôy 'yalaji ss ) 
c Oun ni Olubori ti O wa ni oke awọn ẹda Rẹ, Oun 
si ni Ọlọgbọn, Oni-mimọ nipa gbogbo nnkan o 
(Suuratul-An'aam: 18). 


A si tun gbagbọ ni ododo pe dajudaju: 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 15 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah i 15) 
oi gbe $£ ka! ẹ̀ ti kQ go Og— gbe ) 
r'ode € PA! su 
(-cO da awọn sanma ati ilẹ ni ọjọ mẹfa, lẹyin naa ni O 
wa se dọgba lori aga-ọla -Al-arsh- Rẹ, O N fi 
gbogbo nnkan si etO )) ISuuratu Yuunus: 3). Sise dọgba Rẹ 
lori aga-ọla Rẹ si ni bibẹ Rẹ loke rẹ pẹlu paapaa Rẹ, 
ni giga pataki kan ti o dọgba pẹlu gbigbọn-un-gbọn 
Rẹ, ati titobi Rẹ, ẹnikan kò si mọ bi didọgba naa ti ri 
yatọ si I. 
A si tun gbagbọ l'ododo pe dajudaju Ọlọhun 
t'O ga N bẹ pẹlu awọn ẹda Rẹ, t'ohun ti pe O wa lori 
aga-ọla Rẹ, O mọ awọn isesi wọn, O si N gbọ awọn 
ọrọ wọn, O si N ri awọn isẹ wọn, O si N to awọn ọrọ 
wọn, O N rọ alaini lọrọ, O si N se atunse ohun ti o 
bajẹ, O N fi ijọba fun ẹni ti O ba fẹ, O si N gba ijọba 
naa kuro lọwọ ẹni ti O ba fẹ, O N fun ẹni ti O ba fẹ 
ni iyi, O si N yẹpẹrẹ ẹni ti O ba fẹ, lọwọ Rẹ ni 
gbogbo rere wa, Oun si ni Alagbara lori gbogbo 
nnkan, Ẹni ti ọrọ Rẹ ri bi a ti wi yii, yoo maa bẹ pẹlu 
awọn ẹda Rẹ l'ododo t'ohun ti pe ori aga-ọla Rẹ l'O 
wa ni ti paapaa: 
DO sopo ije) 4 pj! oP—P say ey AS e) 
c Kò si nnkan kan ti o da gẹgẹ bi Rẹ lỌlọhunJ, Oun 


ni Olugbọrọ, Oluriran ?) (Suuratu Ash-Shuuraa: 11). 
Sugbọn awa ki i sọ iru ohun ti awọn 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 16 





ò. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah Lé (dò 


Huluuliyyah lawọn ti wọn n sọ pe Ọlọhun wọ inu 
awọn ẹda RẹJ ninu awọn Jahmiyyah, ati awọn mìíran 
maa n sọ pe: O wa pẹlu awọn ẹda Rẹ ni ori ilẹ. 

Ati pe awa gba wi pe alaigbagbọ, tabi ẹni-anu 
ni ẹnikẹni ti o ba wi bẹẹ, nitori pe o royin Ọlọhun 
pẹlu ohun ti kò tọ ninu awọn abuku. 

A si tun ni igbagbọ-ododo si ohun ti Ojisẹ Rẹ 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", fi royin Rẹ, pe O 
maa N sọ kalẹ ni gbogbo oru wa si sanma ile-aye, 
nigba ti o ba sẹku idamẹta ti ikẹyin ninu oru, ti yoo 
si maa sọ pe: 

A AA—2 e car Ju oy ca) o——ô gara JP) 

JCJ APÙ 
ck Ta ni yoo pe Mi, ki N da a lohun, ta ni yoo tọrọ 
(nnkan) lọdọ Mi, ki N fun un, ta ni yoo tọrọ idarijin 
lọdọ Mi, ki N dari jin in ?). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 

t'O mọ, t'O si ga, yoo wa ni ọjọ igbende, lati se idajọ 
laarin awọn ẹru Rẹ, nitori ọrọ Ọba t'O ga Naa, t'o ni: 


Lea JAÌÙ, 2, se 33 TE i —Soa 9 99 
J'aly OLSJyI! rọ jay ẹqé jg om) O. 


.Irry-ri okaha,—) €cs,S AJI 
c Rara o, nigba ti a ba mi ilẹ ni mimi. Ati pe Oluwa 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 17 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah JÁ i ú ) ) 


rẹ yoo wa pẹlu awọn malaika, wọn yoo si to ni tito. 
A o si mu ina Jahannama wa ni ọjọ naa. Ni ọjọ naa 
eniyan yoo ranti, sugbọn oore wo ni iranti naa yoo se 
fun un ?) ISuuratul-Fajr: 21-23). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
Ọba t'O ga: 


n ea ajoo) A 42 U Júá) 


(c Ase-ohun ti o Wu U ni l )? ISuuratul-Buruuj: 16). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Orisi meji ni 
erongba Ọlọhun Ọba t'O ga: 

Erongba ti pe ki nnkan o bẹ: Erongba Rẹ yoo 
maa sẹ pẹlu eleyii, kò si pa dandan pe ki o jẹ ohun ti 
O nifẹ si, oun si ni eyi ti itumọ rẹ jasi ohun t'O fẹ, 
gẹgẹ bi ọrọ Ọba t'O ga Naa, t'o ni: 


sAJisjj-) a Udjsọ al JSÙ, Iloji Li al U. JJ 
.Iyev 


c Ti Ọlọhun ba fẹ ni, wọn ki ba ti ba ara wọn ja, 
sugbọn Ọlọhun A maa se ohun ti o gba lerO )) ISuuratul- 
Baqarah: 253). 

.Ir£ oja ijo 4,SO) sa e$u yọ Ol aa O! OS Oj 
c Bi Ọlọhun ba gbero lati pa yin run, Oun ni Oluwa 
yin )) ISuuratu Huud: 34). 


Erongba ti o ba ofin Sharia mu; Kò pa 
dandan pe ki ohun ti O fẹ naa o sẹlẹ, sugbọn ohun ti 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 18 


$. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 (18) 


O fẹ pẹlu erongba eleyii kò le e jẹ nnkan kan yatọ si 
ohun ti O nifẹ si; gẹgẹ bi ọrọ Ọba t'O ga Naa, t'o ni: 

.Írv is ai i, jI ti role Ko yi ai ei A ) 
k Ọlọhun gbero lati gba ironupiwada yin )) ISuuratun- 
Nisaa'i: 27). 

Ati pe a tun gbagbọ ni ododo pe: Erongba Rẹ ti 
pe ki nnkan o bẹ, ati ti ofin Sharia, n tẹle Hikmah - 
ọgbọn- Rẹ, nitori naa gbogbo ohun ti O se idajọ bibẹ 
le lori, tabi ti O se idajọ pe ki awọn ẹda Rẹ o maa fi 
jọsin fun Un ni ti ofin Sharia, nse ni gbogbo rẹ jẹ bẹẹ 
nitori Hikmah -ọgbọn- kan, ati ni ibamu pẹlu ọgbọn, 
yala a mọ eyi ti a mọ ninu rẹ, tabi awọn ọpọlọ wa ko 
agara nipa rẹ: 

(A oajij-) 4 oyesULI OSU a.) 
c Njẹ ki I se Ọlọhun ni O mọ ẹjọ da ju gbogbo 
oludajọ lọ bi? )) ISuuratut-Tiin: 8). 
.Ís. HU YANI ti Ò 2 ṣo U.S Al sa opeo-i o) 
c Ta l'ẹni ti o dara ju Ọlọhun lọ ni idajọ fun awọn 
eniyan ti wọn mọ amọdaju ?? ISuuratul-Maa'idah: 50). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
Ọba t'O ga, ni ifẹ si awọn ẹni-Rẹ, awọn naa si fẹran 
Rẹ. 
lo! ae Ji ij-1 6 3 ,So£ ayọ alọ, yos OJ) 


le 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 19 





à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah (9) 


c Sọ pe: Ti ẹyin ba jẹ ẹni ti o fẹran Ọlọhun, ẹ tẹle mi, 


Ọlọhun yoo fẹran yin )) (Suuratu Aala Imraan: 31). 

.ls£ adi aji) 6 3 eô jA FO) gu O.) 
ccỌlọhun yoo mu awọn ijọ kan wa ti yoo nifẹ wọn, ti 
awọn naa yoo si nifẹ RẸ )) ISuuratul-Maa'idah: 54). 

.DYEn :o! jee Ji a,:—1 4 s pLeJl — A) ) 
c. Ati pe Ọlọhun fẹran awọn Oni-SUUru )) ISuuratu Aala 
Imraan: 146). 

Ila ooye s,.—1) €oajo—Ali —£ A Ò) Ie—303 ) 
€ Ki ẹ si maa se dọgba, dajudaju Ọlọhun fẹran awọn 
oluse-dọgba ?) ISuuratul-Hujraat: 9). 

.Iyae 2 ,.—-) oo—l —£ a o) l——i,)Ò 
(CKi ẹ si maa se daadaa, dajudaju Ọlọhun fẹran awọn 
oluse-daadaa ?) ISuuratul-Baqarah: 195). 

A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
Ọba -giga ni fun Un- A maa yọnu si ohun ti O se ni 
ofin ninu awọn isẹ, ati ọrọ, A si maa korira ohun ti O 
kọ ninu rẹ: 

Oja ASI ooLaj 2 )3 fee ọṣ? . ob ly A$SG oj) 

.lÍv :/ 2-1 (,S0 2, ly SU 
c€ Ti ẹ ba se aigbagbọ, dajudaju Ọlọhun rọrọ lai si 
yin; ati pe kò ni I yọnu si aigbagbọ fun awọn ẹda Rẹ, 
sugbọn ti ẹ ba se ọpẹ, yoo yọnu si i fun yin ))? ISuuratu2- 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 20 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 GÒ 


2umar: 7). 
.n:ayhi,,-) 
c Sugbọn Ọlọhun korira idide wọn, nitori naa O ko 
ifasẹyin ba wọn, a si sọ pe: Ẹ jokoo pẹlu awọn 
olujokoO ?? (Suuratut-Tawbah: 46). 
A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
Ọba t'O ga A maa yọnu si awọn ti wọn gbagbọ ni 
ododo, ti Wọn si Se isẹ rere: 
ja) 4 2) oe ok er yojy er al jj) 
.ÍA 
(cỌlọhun yọnu si wọn, awọn naa si yọnu si I, eyi jẹ ti 
ẹni ti o bẹru Oluwa rẹ ?) ISuuratul-Bayyinah: 8). 
A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
Ọba t'O ga A maa binu si ẹnikẹni ti o ba l'ẹto si 
ibinu, ninu awọn alaigbagbọ, ati awọn mìíran: 
i —-aby eyeji so wẹde eyeji gb AU owUaJi 


OBA pj i),—) 4-1: 
€ Awọn oludaba buruku si Ọlọhun, iya buruku ni 
yoo jẹ ti wọn, ati pe Ọlọhun binu si WỌn ?? ISuuratu l- 
Fath: 6). 


rÀ; A soe o—a9 wa Ija. ASÔU ro oe OfÚj 


3/30/15 9:52/AM 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 21 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah .4 ( 2À ì 


.IYYA Je i,.— é eee c—lre 
c Sugbọn ẹni ti o ba si igbaaya rẹ silẹ fun aigbagbọ, 
ibinu lati ọdọ Ọlọhun n bẹ fun wọn, ati pe ti wọn ni 
iya ti o tobi yOO jẹ )) ISuuratun-Nahl: 106). 
A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
Ọba t'O ga ni oju ti a maa n royin pẹlu iyi ati apọnle: 
O ora oj) €C,Ey ALI yi uo eri aj) 
€ Ati pe oju Oluwa Rẹ ni yoo sẹku, "Oju" Abiyi 
Alapọnle )) ISuuratur-Rahmaan: 27). 
A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
Ọba t'O ga ni ọwọ meji, ti mejeeji ni alapọnle ninla: 
OBE adu i...) 6sUtọ —e.S aAu OLbo—o o bD) 
c Bẹẹ kọ, titẹ ni ọwọ Rẹ mejeeji wa, A maa na bi O 
ba ti fẹ 0) ISuuratul-Maa'idah: 64). 
Aa) ẹg eSa3 wọn 2 Jy; ejo go di ljjaô Uj 
€ o, Su te JÙ, OÙ Asa Use Olguo—3 


.OyYi/J i.) 
c Ati pe wọn kò bu iyi fun Ọlọhun ni paapaa iyi ti o 
tọ si I, bẹẹ ni gbogbo ilẹ lapapọ ni yoo jẹ gbigbamu 
fun Un ni ọjọ igbende, ati pe awọn sanma naa yoo 
wa ni kika ni ọwọ-ọtun Rẹ; mimọ ni fun Un, O si ga 
ju gbogbo ohun ti wọn fi n se orogun fun Un lọ 


(Suuratu 2-2umar: 67). 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 22 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ./ GÒ 


A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
Ọba t'O ga ni ẹyinju meji ni tootọ, fun ọrọ Ọba t'O 
ga Naa t'o sọ pe: 

rv ojA:,,— é Lo 33 Lo.sU Aji —5 ) 

(Ki o si maa se ọkọ-oju-omi naa pẹlu afojusi Wa ati 
isẹ riran W8 )) (Suuratu Huud: 37). 

Ati pe Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
a", sọ pe: 
6! tor DU EDE AS Jo jolo" 


.(C 4Alo- ya o ra; 4.) 


c Imọlẹ ni gaga Rẹ, iba se pe O si i kuro ni, dajudaju 
awọn imọlẹ oju Rẹ ko ba jo gbogbo ohun ti iriran Rẹ 
ba de ara rẹ ninu awọn ẹda Rẹ ?). 

Ati pe ẹnu awọn Ahlus-Sunna ko lori pe meji 
ni awọn ẹyinju naa, bẹẹ ni ọrọ Anabi "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a', nipa Ad-Dajjal. "opurọ 
olojukan" pe: 

luṣru gej afa) Ol ogi ali 
c Dajudaju olojukan ni i, ati pe dajudaju Oluwa yin 
ki I se olojukan rara ?; n kin in lẹyin. 

A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
Ọba t'O ga: 
€ sobi OhÙ)! ya; jua;yi jọ say La; yi 2S ju YỌ 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 23 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah .4 ( 23) 


.byiy :ṣuo9i i, .— 


c Awọn oju kò le e rọkirika Rẹ, Oun si N rọkirika 
awọn oju, Oun ni Alaaanu Oni-mimọ nipa gbogbo 
nnkan ?? (Suuratul-An'aam: 103). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju awọn 
olugbagbọ-ododo yoo ri Oluwa wọn ni ọjọ igbende: 

yr yy :auli,j—-) 4: ,bU KE, di oyu Aso ers) 
c Awọn oju kan ni ọjọ naa yoo tutu. Ti wọn yoo maa 
wo Oluwa wWỌn ?) (Suuratul-Qiyaamah: 22, 23). 

A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju kò si 
afijọ fun Ọlọhun Ọba t'O ga, nitori pipe awọn iroyin 
Rẹ: 

IDO sopo ijo) 6 oji o—I sare yo Abu —) 
c Kò si nnkan kan ti o da gẹgẹ bi Rẹ lỌlọhunj, Oun 


ni Olugbọrọ Oluriran )) (Suuratu Ash-Shuuraa: 1 1). 

A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 

.Iree 12 sI 2s ti ry, y; As oja-U y) 

c Ki I toogbe, bẹẹ ni ki I sun rara )) ISuuratul-Baqarah: 255); 
nitori pipe isẹmi Rẹ ati didaduro Rẹ. 

Ati pe a gbagbọ ni ododo pe Ọlọhun ki I se 
abosi fun ẹnikan, nitori pipe sise-deedee Rẹ. 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
ki I se Oni-igbagbera nipa isẹ awọn ẹru Rẹ, nitori 
pipe amojuto ati irọkirika Rẹ. 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 24 


àh. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ./ ( 24) 
A si tun gbagbọ l'ododo pe: Nnkan kan kò le e 


ko O lagara, ninu awọn sanma, tabi ni ilẹ, nitori pipe 
imọ, ati agbara Rẹ. 


on oj 4 ora Or J Ja Ole aijo, U Ò 
.ÍAY 


c Ohun ti o jẹ ise Rẹ nigba ti O ba gbero nnkan kan, 
ni ki O sọ fun un pe: Jẹ bẹẹ, n ni yoo ba jẹ bẹẹ ? 
(Suuratu-Yaasin: 82). 

A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju aarẹ, 
tabi agara, ki i se Ọlọhun, nitori pipe agbara Rẹ: 


Ly Pul Aso 2 es Us aji OIlgu—J tabo as) 


.ÌYA ta :, ti so yi o" Law 
(CAti pe dajudaju A da awọn sanma ati ilẹ ati ohun ti 
n bẹ laarin mejeeji ninu ọjọ mẹfa, bẹẹ ni a kò kaarẹ 
kan rara )). ISuuratu Qaaf: 38). Eyi ni pe aarẹ, tabi agara 
kan "kò se E"'. 

A si tun ni igbagbọ-ododo si fifẹsẹrinlẹ 
gbogbo ohun ti Ọlọhun fi ẹsẹ rẹ rinlẹ funra Rẹ, tabi 
eyi ti Ojisẹ Rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", fi 
ẹsẹ rẹ rinlẹ fun Un, ninu awọn orukọ, ati awọn 
iroyin, sugbọn a mọpa-mọsẹ kuro ninu ohun nla meji 
kan ti o lewu, ti i se: 

(a) Sise afijọ: Eyi ni pe ki eniyan o sọ ni ọkan 
rẹ, tabi lori ahọn rẹ pe: Awọn iroyin Ọlọhun t'O ga 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 25 


à. Adi$sọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( 25) 


da gẹgẹ bi iroyin awọn ẹda. 

(b) Sise Afiwe: Eyi ni pe ki o sọ ni ọkan rẹ, 
tabi lori ahọn rẹ pe: Bayii bayii ni awọn iroyin 
Ọlọhun t'O ga ri. 
ohun ti Ọlọhun le jinna kuro lọdọ Rẹ, tabi eyi ti 
Ojisẹ Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", le jinna 
kuro fun Un, ati pe lile jinna yii se akojọpọ fifi ẹsẹ 
atodijẹ rẹ ti o pe rinlẹ fun Un, a si maa n pa ẹnu mọ 
nipa ohun ti Ọlọhun ati Ojisẹ Rẹ dakẹ nipa rẹ. 

A si gbagbọ l'ododo pe ọranyan ti kò si 
iyemeji nipa rẹ ni titọ oju-ọna yii. Ohun ti o si mu ki 
eyi o jẹ bẹẹ ni pe dajudaju ohun ti Ọlọhun fi ẹsẹ rẹ 
rinlẹ funra Rẹ, tabi eyi ti O le jinna kuro lọdọ ara Rẹ 
-mimọ ni fun Un- iroyin ni, eyi ti Ọlọhun fi royin ara 
Rẹ, bẹẹ ni Oun -mimọ ni fun Un- l'O ni mimọ ju 
nipa ara Rẹ, Oun si ni ọrọ Rẹ jẹ ododo ju, Oun l'O si 
dara ju lọrọ, ati pe awọn ẹru Rẹ kò le e rọkirika Rẹ 
ni imọ. 

Bakan naa ohun ti Ojisẹ Rẹ fi rinlẹ fun Un, 
tabi ohun ti o le jinna kuro lọdọ Rẹ, iroyin ni, ti o fi 
royin Rẹ, bẹẹ ni oun ni o ni mimọ ju nipa Oluwa Rẹ 
ninu awọn eniyan, oun l'o si pọ ju ni isiti ninu awọn 
ẹda, oun l'o si jẹ olotitọ ju ninu wọn, ati pe oun l'o 
da lahọn ju ninu wọn pẹlu. 

Nitori naa pipe imọ ati otitọ ati alaye wa ninu 
ọrọ Ọlọhun, Ọba t'O ga, ati ọrọ Ojisẹ Rẹ, "ki ikẹ ati 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 26 





k Adisọkan. awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah pi 


ọla Ọlọhun o maa ba a", tori naa kò si awawi kan lati 
kọ ọ, bẹẹ ni kò si tabi-sugbọn ninu titẹwọgba a. 
Ori ọrọ kan niyi 

Gbogbo ohun ti a wi nipa awọn iroyin Ọlọhun 
Ọba t'O ga ni ẹfọsiwẹwẹ ati ni akopọ, ni ifirinlẹ ati 
ni lile jinna, Tira Oluwa wa ati Sunna Anabi wa ni 
awa fi ẹyin ti nipa rẹ, ati pe ohun ti awọn asiwaju ijọ 
yii, ati awọn asiwaju ninu imọna lẹyin wọn, tọ lọna 
ni awa n tọ. 

A si ni adisọkan wi pe ọranyan ni ki a maa lo 
ohun ti o wa ninu awọn ayaah Al-Qur'aani ati ohun 
ti o wa ninu Sunna nipa eleyii lori bi wọn ti se han, 
ki a si maa gbe wọn si ori lohun ti i se) paapaa wọn 
ti o tọ si Ọlọhun Ọba t'O ga t'O si gbọn-un-gbọn. 

A si n mọpa-mọsẹ kuro ni oju-ọna awọn ti n yi 
itumọ wọn pada, awọn ti wọn n sẹri wọn lọ sidi 
ohun ti o yatọ si ohun ti Ọlọhun ati Ojisẹ Rẹ gba lero 
pẹlu wọn. 

Bakan naa a tun mọpa-mọsẹ kuro ni oju-ọna 
awọn ti n fi ẹyin awọn iroyin naa ti, awọn ti wọn fi 
ẹyin wọn ti kuro nibi ohun ti wọn n tọka si -ninu 
itumọ- ti Ọlọhun ati Ojisẹ Rẹ gba lero pẹlu wọn. 

Ati pe a tun mọpa-mọsẹ kuro ni oju-ọna awọn 
olutayọ-ala ninu awọn iroyin naa, awọn ti wọn n se 
afijọ wọn, tabi ti wọn n la wahala sise afiwe ohun ti 
wọn n tọka si bọra wọn lọrun. 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 27 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( 2 ì ) 


Ati pe a mọ imọ amọdaju pe ohun ti o wa ninu 
Tira Ọlọhun t'O ga tabi ninu Sunna Anabi Rẹ, "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" ododo ni i, apa kan rẹ 
ki i si tako omiran, fun ọrọ Ọba t'O ga Naa t'o sọ pe: 


wô laa) a pẹ don oya OLE ja OAJ Os 9 
.ÍAY su a,,-) fe Yi RN 


(c Njẹ wọn kò yoo wa ronu nipa Al-Qur'aani? Ti o ba 
jẹ pe lati ọdọ ẹlomiran t'o yato si Ọlọhun l'o ti wa 
ni, wọn o ba ri ọpọlọpọ iyapa-ỌrỌ ninu rẹ )) ISuuratun- 
Nisaa'i: 82). Ati nitori pe yiyapa-ọrọ ninu awọn iroyin rọ 
mọ ki apa kan wọn o maa ja omiran nirọ, eyi si jẹ 
ohun ti kò le sẹlẹ ninu iroyin Ọlọhun t'O ga ati ti 
Ojisẹ Rẹ, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a". 

Ati pe ẹnikẹni ti o ba fi ẹsun kan pe atako-ọrọ 
n bẹ ninu Tira Ọlọhun t'O ga, ati Sunna Ojisẹ Rẹ, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", n se l'o se bẹẹ 
latari buburu ero rẹ, ati gbigbunri ọkan rẹ. Nitori naa 
ki o ronupiwada lọ si ọdọ Ọlọhun t'O ga, ki o si kuro 
ninu isina ti o wa. 

Ati pe ẹnikẹni ti o ba ro pe iyapa-ọrọ n bẹ ninu 
Tira Ọlọhun t'O ga, tabi ninu Sunna Ojisẹ Rẹ, "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", tabi laarin mejeeji, n 
se ni eyi ri bẹẹ yala latari aabọ imọ rẹ, tabi nitori 
kukuru agbọye rẹ, tabi ikuna rẹ ninu iwoye, nitori 
naa ki o ya lọ wa imọ, ki o si gbiyanju ninu iwoye 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 28 


h. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah GÒ) 


titi ti otitọ yoo fi han si i, sugbọn -sibẹsibẹ- ti kò ba 
han si i, ki o yaa fi ọrọ naa ti si ọdọ oni-mimọ nipa 
rẹ, ki o si jawọ ninu isina rẹ, ki o si wi gẹgẹ bi awọn 
ti ẹsẹ wọn rinlẹ ninu mimọ ti maa n sọ pe: 
.Ív ore dr j—) to, se o2 JE a tal) 
(cAwa gba a gbọ, ọdọ Oluwa wa ni gbogbo rẹ ti wa ? 
(Suuratu Aala Imraan: 7). Ki O Si mọ daju pe kò si atako-ọrọ 
ninu. Al-Qur'aani ati Sunna, ati pe kò si laarin 
mejeeji, bẹẹ ni kò si iyapa-ọrọ nibẹ. 
Ori ọrọ kan niyi 
A si gba awọn Malaika Ọlọhun t'O ga gbọ 
lododo, ati pe dajudaju awọn naa ni: 
 ogis o wu A; Osu ye Yi. Os Ke oke Ò 
.IYy-yí :ẹyi suUo9I i,.— 
c Ẹru alapọnle. Wọn ki i gba iwaju Rẹ pẹlu ọrọ, ati 
pe asẹ Rẹ ni wọn fi n SiSẹ )) ISuuratul-Anbiyaa': 26- 27). 
Ọlọhun t'O ga da wọn, wọn si gbe ijọsin fun 
Un dide, wọn si gbafa fun titẹle tiẸ: 
debi Ò e——. O 3 A yi, AjoLE of NONI y) 


.l . ANA :euoMI :,— ti Os PA; y jj 
c Wọn ki i se igberaga tayọ ijọsin fun Un, ati pe wọn 
ki i ko agara. Wọn a maa se afọmọ ni oru ati ni ọsan, 
wọn ki i si ja nibi SiS€ rẹ )) ISuuratul-Anbiyaa': 19 ,20). 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 29 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 Q9) 


Ọlọhun fi gaga di wọn si wa, nitori naa a ki i ri 
wọn, sugbọn o see se ki o fi wọn han apa kan ninu 
awọn ẹrusin Rẹ, dajudaju Anabi "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a", rì Jibriil ninu aworan rẹ, ni ẹni 
ti o ni iyẹ ọgọrun mẹfa, ti o bo gbogbo òferefé. Ati 
pe Jibriil yọ si Maryam gẹgẹ bi ọkunrin ti o pe ni 
ẹda, o si sọrọ pẹlu rẹ, oun naa si ba a sọrọ. Ati pe o 
tun fi ara han si Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a", nigba ti awọn Sahaabe wa ni ọdọ rẹ ni aworan 
arakunrin kan ti ẹnikan kò mọ, ti a kò si rì ami oni- 
irin-ajo ni ara rẹ, ti asọ rẹ funfun gboo, ti irun ori rẹ 
si dudu kirikiri, o si jokoo lọdọ Anabi "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a', o fi orunkun rẹ mejeeji ti 
orunkun Anabi mejeeji "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a", o si gbe ọwọ rẹ mejeeji le ori itan ara rẹ 
mejeeji, o si ba Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a" sọrọ, Anabi naa si ba a sọrọ, Anabi si fun awọn 
Sahaabe rẹ niro pe Jibriil ni i. 

A si tun gbagbọ l'ododo pe awọn malaika ni 
awọn isẹ ti a fi pa wọn lasẹ. 

Nitori naa ninu wọn ni: Jibriil, ẹni ti a fi sọ 
isẹ ti Ọlọhun maa N fi i ransẹ, a maa sọ ọ kalẹ lati 
ọdọ Ọlọhun lọ si ọdọ ẹni ti Ọlọhun ba fẹ, ni awọn 
anabi Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ. 

Ninu wọn tun ni: Miikaa'i'iil, ẹni ti a fi sọ 
ojo, ati awọn irugbin. 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 30 


y. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah A Gò i 


Ninu wọn si tun ni Israafiil, ẹni ti a fi sọ fifẹ 
atẹgun si iwo, ni asiko idaku, ati didide kuro ninu 
saare. 

Ninu wọn tun ni Malaika iku, ti a fi sọ 
gbigba awọn ẹmi nigba iku. 

Ninu wọn tun ni Malaika awọn apata, ti a fi 
wọn sọ ọ. 

Ninu wọn tun ni Maalik olusọ ina. 

Ninu wọn tun ni awọn Malaika ti a fi sọ 
awọn ọmọ oponlo ninu apo-ibimọ, ati awọn mìíran ti 
a fi sọ awọn ọmọ Aadama, ati awọn mìíran ti a fi sọ 
kikọ awọn isẹ wọn, eniyan kọọkan ni malaika meji: 
jo) YI Jl sa JAD U oj JUOEJI se, okeJi se 

.OA-yYy id iji Ase —), 
c Wọn o jokoo ni ọtun ati osi. lẸnikan) kò ni i sọ ọrọ 
kan afi ki olusọ rẹ kan o ti wa ni ọdọ rẹ, ti yoo kọ ọ 
Silẹ )) ISuuratu Qaaf' 17-18). 

Ati awọn mìíran ti a fi sọ si$e ibeere ni ọdọ 
oku, lẹyin ti a ba ti pari gbigbe e si ibugbe rẹ, awọn 
malaika meji yoo wa ba a, wọn o bi i leere nipa 
Oluwa rẹ, ati ẹsin rẹ, ati anabi rẹ; nitori naa: 

d; GO) sỌLI 23 OSU)! JAU Iyol sa)! a Eo ) 


ir! al ij) 4 us U Jo cbáy aRUAJi . de 8 E. YI 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 31 





o. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( 31) 


.Írv 


c Ọlọhun A maa fi awọn ti wọn gbagbọ ni ododo 
rinlẹ, pẹlu ọrọ ti o rinlẹ ni igbesi-aye ati ni ọrun, 
Ọlọhun A si maa si awọn alabosi lọna, ati pe Ọlọhun 
A maa se ohun ti O ba fẹ )) ISuuratu Ibrahiim: 27). 

Ninu wọn tun ni awọn malaika ti a fi sọ awọn 
ọmọ ọgba-idẹra -Al-janna-: 

r—Ô £ pe U. Sele De SU JE on pẹl Oro, ) 
Ire vr ej a,/— 4 Jiji ṣae 
€ Wọn yoo maa wọle tọ wọn gba gbogbo ilẹkun. 
Alaafia ki o maa ba yin, latari suuru ti ẹ se, ile 
atunbọtan naa mọ dara O ?? ISuuratur-Ra'ad: 23, 24). 

Ati pe dajudaju Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a", fun wa niro pe: Dajudaju ẹgbẹrun-lọna- 
aadọrin malaika ni wọn maa n wọ inu -ile ti a n pe 
ni- Baitul-Ma'amuur ni sanma -o si wa ninu ẹgbawa- 
ọrọ mìíran pe wọn a maa kirun ninu rẹ- lojoojumọ, ti 
wọn kò si ni i pada wọnu rẹ mọ. 

Ori ọrọ kan tun niyi 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 

Ọba t'O ga sọ awọn tira kalẹ fun awọn ojisẹ Rẹ, ni 


" awijare lori gbogbo ẹda, ati oju-ọna ti o tọ fun awọn 


olusisẹ Ipẹlu ofin Ọlọhun)j, ki wọn o maa fi kọ wọn 
ni ọgbọn, ki wọn o si maa fi fọ wọn mọ. 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 32 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ./ ( 32) 


A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
t'O ga sọ tira kan kalẹ fun gbogbo ojisẹ kọọkan, fun 
ọrọ Ọba t'O ga Naa, t'o ni: 


Iye ẹyi kaadi ij) 4 le olu AJI ẹya) 


€ Dajudaju Awa ti ran awọn ojisẹ wa pẹlu awọn 
alaye, A si sọ Tira ati osunwọn kalẹ pẹlu wọn, nitori 
ki awọn eniyan o le baa duro pẹlu sise dọgba ) 
ISuuratul-Hadiid: 25). 

Ati pe a mọ leyi ti n bọ wọnyij ninu awọn 
Tira naa: 

(a) At-Tawraata -Majẹmu Laelae-: Eyi ti 
Ọlọhun t'O ga sọ kalẹ fun Anabi Muusa, "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a", ati pe oun ni o tobi ju ninu 
awọn iwe awọn ọmọ Isrẹli: 


jg? oa 0! yeloÔ a ò oji Wu SE jy saw wO 
le Iglf yi al C2US oe Ihisesul te JU—Ôls ÒU Js 

.It£ aaMi:,.—) 6544 
k Ìmọna wa ninu rẹ ati imọlẹ, awọn anabi ti wọn 
gbafa fun Ọlọhun a maa fi i se idajọ fun awọn 
Yahuudi "Ju" ati awọn alufa wọn agba ati awọn 


amofin wọn, latari ohun ti a fun wọn sọ ninu tira 
Ọlọhun, wọn si jẹ ẹlẹri Si 1) ISuuratul-Maa'idah: 44). 


3/30/15 9557 AMI 





aqeda Ahl Alsuna.indd. 33 


à. Adisọkan Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 


(b) Injiila "Bibeli? -Majẹmu Titun-: Eyi ti 
Ọlọhun t'O ga sọ kalẹ fun Anabi Isa -Jesu- "ki ikẹ 
ati ọla Ọlọhun o maa ba a", oun si ni olujẹri ododo si 
At-Tawraata -Majẹmu laelae- ati olupe e: 


o? Mo oa NA U2sa/) j)yy SAA a. LY oto, 
len sai a,.—1 €cnAr-el) Abe jaa (SAA al, oji 


(CA si fun un ni Ìnjiila, imọna wa ninu rẹ ati imọlẹ, o 
si jẹ olujẹri ododo si ohun ti o siwaju rẹ ninu At- 
Tawraata, o si jẹ imọna ati isiti fun awọn olubẹru 
Ọlọhun ?) (Suuratul-Maa'idah: 46). 


Ole. :o! diiji-) 4, SOe eye ỌSÚI a ẹS) Je, ) 
(Ati nitori ki emi o le se ni ẹtọ fun yin apa kan eyi ti 
a se ni eewọ fun yin ?) ISuuratu Aala Imraan: 50). 

(d) 7abuura: Eyi ti Ọlọhun t'O ga fun Anabi 
Da'uud, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a". 

(e) Suhufu -iwe- Anabi Ibrahiim ati Anabi 
Muusa, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba awọn 
mejeeji. 

(ẹ) Al-Qur'aani giga: Eyi ti Ọlọhun sọ kale 
fun Anabi Rẹ Muhammad, opin awọn anabi: 

.IYAe :4 ya.Ji iyo é OU aji; C$ AA! o" Us cruj) C$AA y 
c€Imọna l'o jẹ fun awọn eniyan ati ẹri ododo ti 


imọna naa ati ipinya "laarin otitọ ati irỌ! O) ISuuratul- 
Baqarah: 185); n l'O Se jẹ: 


3/30/15 957 AMI 


aqeda Ahl Alsuna.indd. 34 





à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah .4 ( 34) 


oa £jj—1 4 Ale Uso, GOUSUL sa A Oog ÚUL,) 


.I£A 


c Olumini-mọ ohun ti o jẹ ododo ninu ohun ti o 
siwaju rẹ ninu tira, ati olusỌ lOri rẹ̀ )) ISuuratul-Maa'idah: 
48). Nitori naa Ọlọhun fi i pa gbogbo awọn tira ti o 
siwaju rẹ rẹ, O si se olugbọwọ sisọ rẹ kuro nibi ibajẹ 
awọn onibajẹ, ati igbunri awọn oluyi-ọrọ-pada: 

Bo uaHs,j—) eo JUL JJ UJ, SANU; sf£UJ) 
c€ Dajudaju Awa ni a sọ iranti naa kalẹ, ati pe 
dajudaju Awa ni (OlusSỌ rẹ ?? (Suuratul-Hijr: 9); tori pe yOO 
sẹku ni awijare le gbogbo awọn ẹda lori, titi di ọjọ 
igbende. 

Sugbọn awọn tira ti o siwaju Ítiraj ti a da igba 
fun ni wọn, pẹlu asiko kan ti yoo tan pẹlu sisọ ohun 
ti yoo kasẹ rẹ nilẹ, ti yoo si salaye ohun ti o sẹlẹ si i 
ninu ayipada, ati atọwọbọ silẹ, eleyii l'o fa ti wọn kò 
fi jẹ ohun ti a sọ kuro ninu rẹ, tori pe dajudaju 
ayipada ti wọ inu wọn, ati afikun, ati adinku: 


.lti :UE—.Ji:,.—) 4 Aw ya o e.Sj! O e lse NNU) o" y 
(CN bẹ ninu awọn Yahuudi lawọn) ti wọn n yi awọn 
ọrọ pada kuro ni aaye WọỌn ?? ISuuratun-Nisaa'i: 46). 


see ot la ò ṣù ẹ̀ aṣa CPUSJI ò yofu ss Jy 9 
rò ja kẹ SS U yà ep BU ki lọjoj di 


3/30/15 957 AMI 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( 35) 

IYA ai £j,-) €ò y.—So te 
c Nitori naa egbe ni fun awọn ẹni ti n fi ọwọ wọn kọ 
tira, lẹyin naa ti wọn n sọ pe: Ọdọ Ọlọhun ni eyi ti 
wa; nitori ki wọn o baa le ta a ni owo pọọku. Nitori 
naa egbe ni fun wọn fun ohun ti ọwọ wọn kọ silẹ, 
egbe si ni fun wọn fun ohun ti wọn n se nisẹ ) 
ISuuratul-Baqarah: 79). 


cPkl c$aas jy yeye fo ole CSaJl c2US dI dola JJ) 

Bo oyi) ES OyAPy AJA eb 3 wo wd 
c Sọ pe: Ta l'o sọ tira ti Muusa mu wa kalẹ, eyi ti o 
jẹ imọlẹ ati imọna fun awọn eniyan, ti ẹ n fi i sinu 
awọn takada, ti ẹ n fi n han ninu rẹ, ti ẹ si n fi pupọ 
ninu rẹ pamọ ?? ISuuratul-An'aam: 91). 


o ejere) s/uSju sẹsell ojgt G yẹn Oj 9 
ṣa Uy Al se je ga Òjiyjy GUSU oy sa ty US 
OM ULO yelọ ka; GPJSJ lle ÒJygy al ae oy 
A dọ é 2yoll; y$ULI; US! à jj Ol yi 

IYÁ WA sore JTaj,.-) Côl aj o ake lu 
c Dajudaju awọn ijọ kan n bẹ ninu wọn, ti wọn n fi 


ahọn wọn yi tira ''Ọlọhun" pada, ki ẹ le ro pe ara tira 
naa l'o wa, bẹẹ ni kò si ninu tira naa, wọn si n sọ pe: 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah Gò 


Ọdọ Ọlọhun l'o ti wa, bẹẹ ni ki i se ọdọ Ọlọhun l'o 
ti wa, wọn si n purọ mọ Ọlọhun, nigba ti wọn mọ 
Ipe irọ ni awọn n paj. KÒ tọ si eniyan kan pe ki 
Ọlọhun O fun un ni Tira ati ọgbọn ati jijẹ anabi, 
lẹyin naa ki o maa sọ fun awọn eniyan pe: Ẹ jẹ ẹru 
fun mi dipo Ọlọhun ?) ISuuratu Aal'Imraan: 78, 79). 


rE$ e LES K$S) osa Uj ye j ẹSsue 03 L/USJ!. Jul 
,De saMù a,.—1 €.OUSII 22 ÒṣAÉ 
q Ẹyin oni-tira (Ju ati alagbelebu) dajudaju ojisẹ Wa ti wa 
ba yin, ti n se alaye ọpọlọpọ ninu ohun ti ẹ n gbe 
pamọ ninu tira fun yin )) ISuuratul-Maa'idah: 15); titi de ibi 
ọrọ Rẹ ti O ti sọ pe: 
i) € ey oni mil sa SI Oj Ig6 sd)! AS od) 
LIYY swul 
c Dajudaju awọn ti wọn sọ pe dajudaju Ọlọhun ni 
Al-Masiihu -Jesu- ọmọ Maryam ti se aigbagbọ 
(ISuuratul-Maa'idah: 17). 
Ori ọrọ kan tun niyi 
A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
t'O ga ran awọn ojisẹ si awọn ẹda Rẹ: 
jọ lao Sl le pu o Su MÚ ayo oa A Le, 


Pye w-a:,..14 Je 


$ Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ( 3) ) 


€ Awọn ojisẹ ti wọn jẹ olufunni ni iro-idunnu ati 
olukilọ, nitori ki awijare kan o ma baa si fun awọn 
eniyan lọdọ Ọlọhun lẹyin -t'O ti ran- awọn ojisẹ 
naa?) ISuuratun-Nisaa'i: 165). 

A si tun gbagbọ ni ododo pe akọkọ wọn ni 
Anabi. Nuuhu, ati pe ikẹyin wọn ni Anabi 
Muhammad, ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba gbogbo 
wọn lapapọ: 


4 ewu s? oo yp dI Losi LS OLJ to—jí Uj 
.ByY sh a,,—1 


c Dajudaju Awa ransẹ si ọ, gẹgẹ bi a ti se ransẹ si 
Nuuhu ati awọn anabi lẹyin rẹ )) (ISuuratun-Nisaa'i: 163) 


bro 20 dy, ofi, aShUej ye ael Ol ase ol t 
.le. :—0-9i í,.-1 f oso 


c€c Muhammad ki i se baba ẹnikan ninu awọ ọkunrin 
yin, sugbọn ojisẹ Ọlọhun ati ipẹkun awọn anabi ni 
ISuuratul-Ah2aab: 40). 

Ati pe ẹni ti o ni ajulọ ju ninu wọn ni 
Muhammad, lẹyin naa ni Ibraahiim, lẹyin rẹ ni 
Muusa, lẹyin rẹ ni Nuuhu, ati Isa ọmọ Maryam, 
awọn si ni awọn ti a da yanri ninu ọrọ Ọlọhun Ọba 
t'O ga, t'o ni: 


ml) ny jy Obey e, ooh o Uôsí ju 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ./ GÒ 
òye) 4 Uijj£ UU,, jẹ Uri, ey gboô) o?) 
.Ív teo! sI 


c Nigba ti A gba adehun ni ọdọ awọn anabi ati ni 
ọdọ rẹ ati ni ọdọ Nuuhu ati Ibraahiim ati Muusa ati 
Isa ọmọ Maryam, ati pe Awa gba adehun ti o nipọn 
ni ọdọ wWọỌn ?? (Suuratul-Ah2aab: 7). 

A si tun ni adisọkan pe: Dajudaju ofin Anabi 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", se 
akojọpọ awọn ajulọ inu awọn ofin awọn anabi ti a da 
yanri pẹlu ajulọ yii, fun ọrọ Ọba t'O ga Naa, t'o ni: 


AJAJI Losi ẹsálly lc o ọpa U ogoji or es FP 
y; oji Iye9í OÍ y—83 Qpe3?) won) o Lo U) 


DY leo aj: 4 !18jA45 
(cO se ofin fun yin ninu ẹsin ohun ti O fi pa Nuuhu 
lasẹ, ati eyi ti A fi ransẹ si Ọ, ati eyi ti A sọ asọtẹlẹ 
rẹ fun Ibraahiim, ati Muusa, ati Isa, pe ki ẹ gbe ẹsin 
duro, ati pe ẹ kò gbọdọ pin yẹlẹyẹlẹ nidi rẹ 0) (Suuratu 
Shuraa: 13). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Abara ti a da ni 
gbogbo awọn ojisẹ, wọn kò ni nnkan kan ninu awọn 
iroyin jijẹ oluwa, Ọlọhun t'O ga sọ nipa Anabi 
Nuuhu, ti i se akọkọ wọn, pe: 


Jl y; o-AJI ọisi y; ai sgblpe ẹbe ẹ$S0 Ja yi ) 





à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 


e osu) 4 26 a) 
(cEmi kò si sọ fun yin pe pẹpẹ ọrọ Ọlọhun n bẹ lọdọ 
mi, ati pe emi kò mọ ohun ti o pamọ, ati pe emi kò 
wi pe dajudaju malaika kan ni mi )) (Suuratu Huud: 311; 
Ọlọhun t'O ga si pasẹ fun Anabi Muhammad, ti i se 
opin wọn, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", pe ki o 
sọ pe: 
di yy; OAJ ele yy ai slpe ẹgẹ S0 Jgi yi 
begbe elu ajesi 
(cEmi kò sọ fun yin pe pẹpẹ ọrọ Ọlọhun wa lọdọ mi, 
ati pe emi kò mọ ohun ti o pamọ, ati pe emi kò sọ 
fun yin pe dajudaju malaika kan ni mi )). ISuuratul-An- 
aam: 50); ati ki o SỌ pe: 


Osi ijj-1 6 8 ṣu U YI Ijo yy wo o—AJ LÍ YỌ 
.ÌYAA 
(cEmi kò ni agbara anfaani kan funra mi, n kò si ni 
agbara inira kan, afi ohun ti Ọlọhun ba fẹ )) ISuuratul- 
A'araaf: 188); ati ki O Wi pe: 
3! oj ap oj ol Jeọ Yi ṣa si ALÍYaJ) 
LI er :gbiajj-) lase. a s,0 o" aai Un aa-i 
(ccDajudaju emi kò ni agbara lori aburu kan, tabi oore 
kan fun yin. Sọ pe: Dajudaju kò si ẹnikan ti o le gba 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ./ GÒ) 


mi silẹ lọdọ Ọlọhun, ati pe emi kò ri ẹni ti mo le sadi 
lẹyin Rẹ ))? ISuuratul-Jinn: 21, 22). 

A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju ẹru kan 
ni wọn ninu awọn ẹru Ọlọhun, Ọlọhun t'O ga pọn 
wọn le pẹlu isẹ ti O fi ran wọn, O si royin wọn pẹlu 
jijẹ ẹrusin Rẹ ni awọn eyi ti o ga ju ninu awọn aaye 
wọn, ati nibi yinyin wọn, nitori naa O sọ nipa ẹni- 
akọkọ wọn ti i se Nuuhu pe: 


i,eyiajyol 4!) jSUs le OS Jn aw Uno) 


.lr 
c€ Arọmọdọmọ awọn ti A gbe pẹlu Nuuhu IÍsi inu 
ọkọ-oju-omi)J, dajudaju oun jẹ ẹrusin kan ọlọpọlọpọ 
idupẹ )) ISuuratul-Israa"i: 31. 

O si sọ nipa opin wọn Muhammad, "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a" pe: 


Iso oi OSU ooje ile OULAI JO ỌgÁN 35 
b'ota a,,.—) 

c Ibukun ni fun Ẹni ti O sọ ohun ti n se ipinya otitọ 

kuro ni ara irọ kalẹ fun ẹrusin Rẹ, ki o le baa jẹ 

olukilọ fun gbogbo ẹda )) ISuuratul-Furqaan: 1); O: Si SỌ 

nipa awọn ojisẹ mìíran pe: 

SAMI jj —jáis; Obeo, wun,J Use Sl, 


(te oro.—1 4 ka; O 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( 40) 


€ Ati pe ki o ranti awọn ẹrusin Wa: Ibraahiim ati 
Is'haaq ati Ya'aquub, awọn alagbara eniyan, awọn 
Oluriran )?. ISuuratu Saad: 45). 
by ur eoj-l €-9L oj LỌSI lô sgb Uase 30, 9 
c Se iranti ẹrusin Wa Da'uud alagbara. Dajudaju o jẹ 
olusẹri Isi ọdọ Wa). ?) ISuuratu Saad: 17). 
Iri orujel cell oj oi jo OLỌLo ogo ULAjj) 


ck Ati pe A fi Sulaiman ta Da'uud lọrẹ, ẹrusin rere, 
dajudaju o jẹ olusẹri Isi ọdọ Wa). )) ISuuratu Saad: 30). 
O si tun sọ nipa Isa ọmọ Maryam pe: 


i, ,—1 € Jul el po SA9 suka y Ale Losi o. YI sa Oj 


JIs4 s— El 
ccOun kò jẹ nnkan kan ju ẹrusin kan ti A se idẹra fun 
lọ, ati pe A se e ni apejuwe ÍIrere) fun awọn ọmọ 
Isrẹli 9) ISuuratu:-2ukh'ruf: 59). 

A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju Ọlọhun 
t'O ga pe awọn isẹ Rẹ ti O fi N ransẹ pẹlu isẹ ti O fi 
ran Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a", ati pe O ran an si gbogbo awọn eniyan, fun 
ọrọ Ọba t'O ga Naa t'o ni: 


2AL, J ẹgálì lye aSJ) Al Jy) ojo wu 
hu lyoù o) pe sa YI JI Yi sai, olye-Ji 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 GÒ 
e$ileJ o ṣa runt/gi BU Wn cgÒJI PI i RI WE 
.IYeA :—I,9I :,.— á Ò3o-Á 


c Sọ pe ẹyin eniyan, dajudaju emi ni ojisẹ Ọlọhun si 
gbogbo yin, Ẹni ti ikapa awọn sanma ati ilẹ jẹ tiẸ. 
Kò si ọba kan ti o tọ lati sin ni ododo yatọ si I, a maa 
mu'ni sẹmi, a si maa pa'ni, tori naa ẹ gba Ọlọhun 
Naa gbọ, ati Ojisẹ Rẹ, Anabi ti kò mọ kọ, ti kò mọ 
ka, ẹni ti o gba Ọlọhun gbọ, ati awọn ọrọ Rẹ, ẹ tẹle 
e, ki ẹ le baa mọna ?) ISuuratul-Aaraaf' 158). 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju ofin 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ni ẹsin 
Islam, eyi ti Ọlọhun yọnu si fun awọn ẹru Rẹ; ati pe 
dajudaju Ọlọhun t'O ga kò ni I gba ẹsin kan t'o yatọ 
si i lọdọ ẹnikan, fun ọrọ Ọlọhun t'O ga t'o sọ pe: 


IYA oe Jl aj.) 4 e-—yI W oi òj 


c€ Dajudaju ẹsin Íti o jẹ ẹsin ni ọdọ Ọlọhun ni 
Islam)? ISuuratu Aala Imraan: 19); ati ỌrỌ Rẹ: 


233 ge osole oojJl, o$u ỌSO) o—l.Si ẹsj ) 
.lr sadi a... WI e—yI e) 
(C Ni oni yii, Mo se ẹsin yin ni pipe fun yin, ati pe Mo 


ti pe idẹra mi le yin lori, bẹẹ ni Mo yọnu si Islam ni 
ẹsin fun yin ))? (Suuratul-Maa'idah: 3); ati Ọrọ Rẹ: 


orie Yi 2 say ke jà gb to ỌOYI s aa oj) 


h. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 2 (Go) 


.lAe :o! jee JTij/-Ì 6: /—ULI 
(Ati pe ẹnikẹni ti o ba wa ẹsin kan yatọ si Islam, kò 
ni i jẹ gbigba lọwọ rẹ, yoo si maa wa ninu awọn ẹni- 
ofo ni ile igbẹyin )? ISuuratu Aala Imraan: 85). 

A si ni adisọkan wi pe ẹnikẹni ti o ba ro pe 
ẹsin kan n bẹ yatọ si ẹsin Islam, ti yoo jẹ atẹwọgba 
lọdọ Ọlọhun, bi ẹsin. Yahuudi tabi ti agbelebu - 
Christianity- tabi omiran t'o yatọ si wọn, alaigbagbọ 
-keferi- ni oluwaarẹ. A o ni ki o ronupiwada, tori naa 
ti o ba ronupiwada lo pariJ, sugbọn ti o ba kọ (lati se 
bẹẹl a o pa a, l'ẹni ti o kọ Islam lẹsin; nitori pe 
dajudaju olupe Al-Qur'aani nirọ ni i. 

Ati pe a tun ni adisọkan wi pe ẹnikẹni ti o ba 
se aigbagbọ si isẹ ti a fi ran Anabi Muhammad, "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", si gbogbo awọn 
eniyan, dajudaju o ti se aigbagbọ si gbogbo awọn 
ojisẹ, titi ti o fi de ori anabi rẹ ti o lero pe oun jẹ 
olugba a gbọ, ati olutẹle e; fun ọrọ Ọba t'O ga Naa, 
t'o ni: 

Die layo ij:-) 4 ogbo Jl ẹyẹ 9S 
€ Awọn ijọ Nuuhu pe awọn ojisẹ ni ODUrFỌ )) ISuuratu 
Ash-Shu'araa': 105); O pe wọn ni olupe gbogbo awọn ojisẹ 
ni opurọ, t'ohun ti pe ojisẹ kan kò siwaju Anabi 
Nuuhu. Ọlọhun Ọba t'O ga, tun sọ pe: 


oa laja Olọggaywlejy AU Oo ASỌ oadjl oj 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ./ Gò 


Ol Oyug, gaa /ASO, gas oP$ Òyyàọ, Abe) 
.IYev ee. soji a)j—1 4 Lẹ; Ele la AUKÙ 


c Dajudaju awọn ti wọn n se aigbagbọ si Ọlọhun ati 
awọn ojisẹ Rẹ, ti wọn si n fẹ lati se ipinya ni aarin 
Ọlọhun ati awọn ojisẹ Rẹ, ti wọn si n sọ pe: Awa 
gba apa kan gbọ "ninu awọn ojisẹ" a si se aigbagbọ 
si apa kan; ti wọn si n fẹ lati mu oju-ọna kan laarin 
eleyii. Awọn wọnyi ni alaigbagbọ ni ododo, A si ti 
pese iya ẹlẹtẹ fun awọn alaigbagbọ )) ISuuratun-Nisaa'i: 
150, 151). 

A si tun gbagbọ pe: Dajudaju kò si anabi kan 
mọ lẹyin Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a', ati pe ẹnikẹni ti o ba pe ara rẹ ni anabi 
lẹyin rẹ, tabi o gba ẹni ti o pe ara rẹ ni anabi gbọ, 
alaigbagbọ ni oluwaarẹ; nitori pe o pe Ọlọhun ati 
Ojisẹ Rẹ ati agbarijọ awọn Musulumi ni opurọ. 

A si tun gbagbọ pe: Dajudaju Anabi "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a" ni awọn arole olumọna, ti 
wọn jẹ arole lẹyin rẹ, fun awọn ijọ rẹ, ni ti imọ, 
ipepe, ati akoso lori awọn olugbagbọ-ododo. A si tun 
gbagbọ pe ẹni ti o lọla ju ninu wọn, ti o si lẹtọ si jijẹ 
arole naa ju ninu wọn ni Abubakar As-Siddiiq - 
olododo- lẹyin rẹ ni Umar ọmọ Al-Khattaab, lẹyin 


à$. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 (Ge) 


, naa ni Uthmaan ọmọ Affaan, lẹyin rẹ ni Ali ọmọ 
Abu Taalib, "ki Ọlọhun O yọnu si wọn lapapọ". 

Bi a ti se wi yii ni Ítito) wọn jẹ ni ipo nipa jijẹ 
arole Ilẹyin AnabiJ, gẹgẹ bi wọn ti se jẹ ninu ajulọ, 
bẹẹ ni Ọlọhun t'O ga -l'O ni ọgbọn ti o dopin- kò jẹ 
Ẹni ti yoo fi ẹnikan se olori fun awọn eniyan igba ti 
o loore ju nigba ti ẹni ti o loore ju u lọ wa ninu wọn, 
ti o si tọ si jijẹ arole naa ju u lọ. 

A si tun gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju o see se 
ki ẹni ti ẹlomiran ju lọ ninu awọn wọnyi, o da yatọ 
pẹlu ohun adayanri kan, ti yoo ju ẹni ti o lọla ju u lọ 
ninu rẹ, sugbọn ti kò le e ti ara rẹ ni ẹtọ si apapọ 
ajulọ lori ẹni ti o lọla ju u lọ, nitori pe ohun ti o maa 
bi ajulọ pọ, orisirisi Si ni 1. 

A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju ijọ yii 
l'o l'oore ju ninu awọn ìjọ, ati pe oun l'o ni apọnle 
ju ninu wọn ni ọdọ Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O si gbọn- 
un-gbọn, fun ọrọ Ọba t'O ga Naa, t'o sọ pe: 


oP O3993 —3 aU O yu pu oe ei a so os 

IBO: JII.) CÔU ya jg, SU 
qk Ẹyin ni ijọ ti o loore julọ, ti a gbe jade fun awọn 
eniyan, ẹ o maa fooro lawọn eniyanJ sibi iwa rere, 


ati pe ẹ o maa kọ Ifun wọnJ lati se ibajẹ, ẹ si gba 
Ọlọhun gbọ ?) (Suuratu Aala Imraan: 110). 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ./ Gò 


A si gbagbọ l'ododo pe: Dajudaju awọn ti wọn 
l'oore ju ninu ijọ yii ni awọn Sahaabe, lẹyin naa ni 
awọn Taabi'iin "awọn ti wọn tẹle awọn Sahaabe", 
lẹyin naa ni awọn ti o tẹle wọn. 

Ati pe dajudaju apa kan ninu ijọ yii kò ni i ye 
maa bẹ lori otitọ, l'ẹni ti o bori; ẹni ti o pa wọn ti 
tabi ti o tako wọn kò ni i le ni wọn lara, titi ti asẹ 
Ọlọhun t'O ga t'O si gbọn-un-gbọn yoo fi de. 

A si tun ni adisọkan wi pe ohun ti o sẹlẹ laarin 
awọn Sahaabe, "ki Ọlọhun O yọnu si wọn", ni 
amiwo, nse ni o sẹlẹ latari itumọ kan ti wọn gbiyanju 
nipa rẹ, nitori naa ẹni ti o se kongẹ ododo ninu wọn 
ni ẹsan meji, ati pe ẹsan kan n bẹ fun ẹni ti o se asise 
ninu wọn, bẹẹ ohun ti aforijin n bẹ fun ni asise rẹ. 

A si tun ni adisọkan pe ọranyan ni ki a koraro 
kuro nibi awọn asise wọn, nitori naa a kò gbọdọ 
darukọ wọn afi pẹlu ohun ti wọn lẹtọ si ninu ẹyin ti o 
dara, ki a si fọ ọkan wa mọ kuro ninu adisọkan 
buburu ati idinisinu si ẹnikan ninu wọn, fun ọrọ 
Ọlọhun t'O ga ti o sọ nipa wọn pe: 


esi did PÚ; ps) JJ or ahon pe Se YỌ) 
ÒD ap; Mf) ODU; As ow ORÍ ol sa Am 


LO usHli,.. 1 fu —J 


c Wọn kò le e dọgba ninu yin, awọn ti wọn na owo 
wọn siwaju ki ẹ to si IMakkah pẹlu isẹgunjJ, ti wọn 


$ 'Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah j£ l 4) ) 


tun jagun, awọn wọnyi ni wọn tobi ni ipo ju awọn ti 
wọn na owo lẹyin isẹgun naa ti wọn tun jagun, ati pe 
onikaluku wọn ni Ọlọhun se adehun ohun ti o dara ju 
fun Íni ẹsan) 0? ISuuratul-Hadiid: 10). 

Ati ọrọ Ọlọhun t'O ga nipa wa pe: 


i pryy LJ. ASI tọ; Òjjyọ kaso ju Ibe ọadjl; 
lay Iyel ọgdl) De tasi A Je yy OLeyU U yi ọgdjl 

obo oh yoo — ey ob) 
(CAti pe awọn ti wọn de lẹyin wọn, wọn a maa sọ pe: 
Oluwa wa, dari jin wa ati awọn ọmọ-iya wa ti wọn 
siwaju wa ninu igbagbọ-ododo, ma se jẹ ki adisọkan 
buburu wa ninu ọkan wa si awọn olugbagbọ-ododo, 


Oluwa wa, dajudaju Iwọ ni Alaaanu onikẹ ?? ISuuratul- 
Hashr: 10). 
Ori ọrọ kan tun niyi 
A si tun gba ọjọ ikẹyin gbọ lododo, oun ni ọjọ 
igbende, eyi ti kò si ọjọ kan mọ lẹyin rẹ, nigba ti a o 
gbe awọn eniyan dide ni alaaye nitori atimaa bẹ lọ 
gbere, yala ninu ile idẹra tabi ninu ile iya elero. 
Nitori naa a ni igbagbọ-ododo si igbende, eyi 


Malaika Israafiil ba fọn iwo ni fifọn ẹlẹẹkeji: 


YI PN! 2 opo LC 2 or oma oyal J KÉ j) 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 GS) 
jl € 0 bo ẹya 8 ore wà ko ẹ̀ ai su. oy 
J"BRA A 
cK Ati pe a o fẹ latẹgunJ si inu iwo naa, awọn ti wọn 
wa ninu awọn sanma ati awọn ti wọn wa ni ori ilẹ 
yoo si daku, afi ẹni ti Ọlọhun ba fẹ. Lẹyin naa ni a o 
tun fẹ ẹ si inu rẹ ni idakeji, n ni wọn yoo ba dide ti 
wọn o si maa WO SUn Un ?? (Suuratu:-2umar: 68). Nitori naa 
awọn eniyan yoo dide lati inu awọn saare wọn fun 
Oluwa gbogbo ẹda, ni ẹsẹfifo, lai kò si bata, ati ni 
ihoho, lai kò ni asọ kan lara, ati pẹlu atọtọ, lai kò da 
abẹ: 
ije) ode US UJ Le lay ojo gbe Jsi Ulu LS j 


.lINY£ :,LoMI 


cc Gẹgẹ bi A ti se bẹrẹ ẹda ni akọkọ ni A O da a pa si. 
Eyi jẹ adehun ti A se lori ara Wa, dajudaju Awa jẹ 
Ẹni ti yoo se bẹẹ )) ISuuratul-Anbiyaa': 104). 

A si tun ni igbagbọ si awọn iwe isẹ, eyi ti a o 
fun'ni gba ọwọ ọtun, tabi gba ẹyin pẹlu ọwọ osi: 


o jq n Y FALU ajo, uÍ, i osa alai 3 Aja 


.Diy-y :euoSyI £jj—1 leke Glass ly) sh yeo 
qc Ẹnikẹni ti a ba fun ni iwe lisẹl rẹ gba ọwọ ọtun rẹ. 


Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ' Q9) 


A o se isiro "isẹ rẹ̀" fun un ni isiro ti o rọrun. Ati pe 
yoo pada wa ba. awọn eniyan rẹ l'ẹni ti n dunnu. 
Sugbọn ẹnikẹni ti a ba fun ni iwe lisẹj tiẹ gba ẹyin 
rẹ. Yoo ke ibosi egbé. Yoo si wọ ina ajoOni )) ISuuratul- 
Inshiqaaq: 7-12). 


Ale ẹgi ela AS ekuUS Ig, yoo. su UUS 

.IY£ ly si,—yi jl t——— 

c€ Ati pe onikaluku IÍninu awọnjJ eniyan ni A fi isẹ rẹ 

kọ lọrun, Awa yoo si mu iwe kan jade fun un ni ọjọ 

igbende, ti yoo pade rẹ ni sisi silẹ. Ka iwe lisẹJ rẹ, o 
to ni onisiro fun ara rẹ loni )) ISuuratul-Israa': 13, 14). 

A si tun ni igbagbọ-ododo si awọn osunwọn, ti 

a o gbe kalẹ ni ọjọ igbende, nitori naa a kò ni i fi 

nnkan kan se abosi fun ẹmi kan: 

Is 8) NITUNIA EYI .0 A la ô)5 NIYAWO! 

.ÍIA-Y JJ a,.—) f: . 

(Nitori naa ẹni ti o ba se n ti o mọ bi ọmọ-inagun, ni 

isẹ rere, yoo ri 1. Ati pe ẹnikẹni ti o ba se n ti o mọ bi 

ọmọ-inagun, ni isẹ buburu, yoo ri 10) ISuuratul-2alsalah: 7-8). 


y. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah GÙ 
AY :Oyajii :,j— ti ò yi uo e di 42 PE rA 
NIWI 


( Ẹnikẹni ti awọn osunwọn rẹ ba tẹwọn; awọn wọnyi 
ni awọn oloriire. Ati pe ẹnikẹni ti awọn osunwọn rẹ 
ba fuyẹ; awọn wọnyi ni awọn ti wọn pofo ẹmi wọn, 
inu ina Jahannama ni wọn yoo maa bẹ gbere. Ina ni 
yoo jo oju wọn, ati pe wọn yoo wa ninu rẹ pẹlu 
inIr8)) (Suuratul-Mu'uminuun: 102-104J. 


.Bs. :ẹtoyi í,/- 4 O yelh, Yi A y Lẹbo YI 


c Ẹnikẹni ti o ba mu isẹ rere kan wa, mẹwa iru rẹ 
yoo jẹ tiẹ, ati pe ẹnikẹni ti o ba mu isẹ buburu kan 
wa, a kò ni i san an ni ẹsan ÍkanJ afi iru rẹ, a kò si ni 
i se abosi fun WọỌn ?) ISuuratul-An'aam: 160). 

A si tun ni igbagbọ-ododo si isipẹ nla, ti o jẹ 
ohun adayanri fun Ojisẹ Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a", yoo sipẹ ni ọdọ Ọlọhun -giga ni 
fun Un- pẹlu iyọnda Rẹ, lati se idajọ laarin awọn 
eniyan, nigba ti idaamu ati inira ti wọn kò ni i le mu 
mọra ba n se wọn, nitori naa wọn yoo lọ si ọdọ 
Anabi Aadam, lẹyin naa Anabi Nuuhu, lẹyin naa 
Anabi Ibraahiim, lẹyin naa Anabi Muusa, lẹyin naa 
Anabi Isa, titi ti wọn yoo fi fi abọ si ọdọ Ojisẹ 
Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a". 


à. Adisọkan awọn Ahius-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( sì) 


A si tun ni igbagbọ-ododo si isipẹ fun ẹni ti o 
ba wọ ina ninu awọn olugbagbọ-ododo, lati jade 
kuro nibẹ, ati pe isipẹ yii jẹ ti Anabi wa, "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a", ati awọn mìíran ninu awọn 
anabi, ati awọn olugbagbọ-ododo, ati awọn malaika. 

A si tun gbagbọ l'ododo pe dajudaju Ọlọhun 
t'O ga, yoo yọ awọn kan ninu awọn olugbagbọ- 
ododo kuro ninu ina, lai kò jẹ pe ẹnikan sipẹ fun 
wọn, sugbọn pẹlu ọla Rẹ ati aanu Rẹ. 

A si tun ni igbagbọ-ododo si àbatà Ojisẹ 
Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", omi rẹ 
funfun ju wara lọ, o si dun ju oyin lọ, o si dara ni 
oorun ju lọfinda Al-Miski lọ, irin osu kan ni ooro rẹ, 
ibu rẹ si jẹ irin osu kan, ati pe awọn ife rẹ da gẹgẹ bi 
awọn irawọ oju sanma, ni ẹwa, ati ni pupọ, awọn 
olugbagbọ-ododo ninu ijọ rẹ yoo mu ninu rẹ, ẹnikẹni 
ti o ba si ti mu ninu rẹ, ongbẹ kò tun gbẹ mọ lẹyin rẹ. 

A si tun ni igbagbọ si afara ti a gbe le ori ina 
Jahannama, awọn eniyan yoo maa yara kọja lori rẹ ni 
odiwọn awọn isẹ wọn, nitori naa ẹni-akọkọ wọn yoo 
kọja gẹgẹ bi kikọyanran mọnamọna, lẹyin naa gẹgẹ 
bi kikọja afẹfẹ, lẹyin naa bii kikọja ẹyẹ, ati sisare 
awọn ọkunrin; nigba ti Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun 
o maa ba a", yoo si duro lori afara naa, ti yoo maa sọ 
pe: Iwọ Oluwa mi, se igbala, se akola, titi ti agara 
yoo fi da isẹ awọn eniyan. Nitori naa ẹni ti yoo maa 
fi aya fa yoo wa, ati pe awọn dòjé wa ni ẹgbẹ mejeeji 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah .4 i S?) 


afara naa ni asorọ, wọn jẹ ohun ti a pa lasẹ yoo maa 
mu ẹni ti a ba pa a lasẹ pe ki o mu. Nitori naa ẹni ti 
yoo fi ara pa ti yoo si la wa ninu wọn, ati pe ẹni ti a o 
we rogodo ju sinu ina wa ninu wọn. 

A si tun gba gbogbo ohun ti o wa ninu Al- 
Qur'aani ati Sunna ninu awọn iroyin ọjọ yii ati ibẹru 
rẹ gbọ lododo, ki Ọlọhun O ran wa lọwọ lori rẹ. 

À si tun ni igbagbọ-ododo si isipẹ Anabi, "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", fun awọn ọmọ ọgba- 
idẹra -Al-janna- lati wọ inu rẹ, ati pe eyi jẹ ohun 
adayanri fun Anabi nikan, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a". 

A si tun gba ọgba-idẹra -Al-janna- ati ina gbọ 
lododo, ọgba-idẹra naa si ni ile idẹra ti Ọlọhun pese 
kalẹ fun awọn olugbagbọ-ododo. awọn. olupaya 
Ọlọhun; ohun ti oju kò riri, ti eti kò si gbọ ri, ti kò si 
ru wuyẹ ni ọkan ẹnikan ri ninu awọn idẹra wa ninu 
rẹ: 

IS" le sl pe oge 28 oji wà ignÍ Uso gio DU 

.DYyY 2ae-di ajjelj €ò bo 
c Kò si ẹmi kan ti o mọ ohun ti a fi pamọ fun wọn, 
ninu ohun itutu oju, ni ẹsan ohun ti wọn se nisẹ 
(Suuratu As-Sajdah: 17). 

Ati pe ile iya ni ina, eyi ti Ọlọhun t'O ga pese 
kalẹ fun awọn alaigbagbọ awọn alabosi, ohun ti kò 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( 53) 


le sọ si eniyan lọpọlọ ninu iya ati inira n bẹ ninu rẹ. 
I pu I asAr-ọ OJ Lẹṣol j— A Joi-Í IJU ona) Uacsf Ujj 
4 UF ele EJI gn oso $yu JAAS si 


.IyA oô! i, 
qc Dajudaju Awa ti pese ina kalẹ fun awọn alabosi, 
ọgba rẹ yoo yi wọn po, ati pe ti wọn ba wa iranlọwọ 
a o se iranlọwọ fun wọn pẹlu omi kan ti o da gẹgẹ bi 
idẹ yiyọ, yoo maa wi awọn oju wọn, o buru ni ohun 
mimu, ina si buru ni irỌgbọỌku ?? ISuuratu!-Kahf' 29). 

Ati pe mejeeji n bẹ ni isinsinyi, wọn kò si ni i 
parẹ titi laelae: 


leô or $E OU lesi Le ui du PE om) 
'OyEJ :jj— 46), J a ol al wa osaJue. jUMI 

'IÍYA 
qc Ẹnikẹni ti o ba gba Ọlọhun gbọ lododo, ti o si n se 
isẹ rere, Oun yoo mu un wọ awọn ọgba-idẹra ti awọn 
odo n san ni abẹ wọn, ninu wọn ni wọn yoo maa bẹ 


laelae, dajudaju Ọlọhun ti se eyi ti o dara ni ọrọ fun 
un 7 ISuuratut-Talaaq: TU, 


yala awaka ige ṣà a2ly ow/Sl oy àl oj) 
Ù'òjlja JU) 9 kaan 6 ẹja Yi jy òja£ 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( 54) 
BA-y£E soge ij:-) €) ye JI Uabl, OI Uabi Loj 


cDajudaju Ọlọhun ti sẹbi le awọn alaigbagbọ, O si ti 
pese ina Sa'iir -elejo fofo- silẹ de wọn. Wọn yoo 
maa bẹ ninu rẹ gbere laelae, wọn kò si ni i ri ọrẹ kan, 
tabi alaranse kan. Ọjọ ti a o maa yi oju wọn pada 
ninu ina, wọn yoo maa sọ pe: O ma se lara wa o, ko 
ba se pe a ti tẹle ti Ọlọhun, ati ti Ojisẹ naa )) ISuuratul- 
Ah'2aab: 64-66). 

Ati pe a n jẹri wiwọ ọgba-idẹra -Al-janna- fun 
gbogbo ẹni ti Al-Qur'aani ati Sunna jẹri bẹẹ fun, 
yala pẹlu sise adayanri rẹ, tabi pẹlu iroyin oluwaarẹ: 

Nitori naa ninu ijẹri lọgba-idẹra naa fun'ni)j 
pẹlu sise adayanri ni jijẹri bẹẹ fun Abubakar, ati 
Umar, ati Uthmaan, ati Ali, ati awọn mìíran ninu 
awọn ti Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" se 
adayanri wọn. 

Bẹẹ ni ninu ijẹri pẹlu iroyin ni jijẹri ÌWiWwọ 
ọgba-idẹra naaj fun gbogbo olugbagbọ-ododo, tabi 
olupaya Ọlọhun. 

Ati pe a n jẹri wiwọ ina fun gbogbo ẹni ti Al- 
Qur'aani ati Sunna jẹri bẹẹ fun, yala pẹlu sise 
adayanri rẹ, tabi pẹlu iroyin oluwaarẹ: 

Nitori naa ninu ijẹri Iwiwọ inaj pẹlu sise 
adayanri ni: Ijẹri wiwọ ina fun Abu Lahab, ati Amr 
ọmọ Luhaiyyu Al-Khu2aa'lii; ati awọn mìíran. 

Ati pe ninu ijẹri Ìwiwọ inaJ pẹlu iroyin ni: Ijẹri 





y. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4... (55) 


wiwọ ina fun gbogbo alaigbagbọ ati olusẹbọ ni ẹbọ ti 
o tobi, tabi alagabangebe. 

A si tun gba idanwo saare gbọ lododo, oun ni 
bibi oku leere ninu saare rẹ nipa Oluwa rẹ, ẹsin rẹ, 
ati anabi rẹ; nitori naa: 


dy oji ai 2 SU) JOJU IyoT Osa)! a e 9 


.Iv :pralal j,—1 62 EYI 
c Ọlọhun O maa fi awọn ti wọn gbagbọ ni ododo 
rinlẹ pẹlu ọrọ ti o rinlẹ ni igbesi-aye ati ni ọrun 
(Suuratu. Ibrahiim: 27); tori naa olugbagbọ-ododo yoo 
dahun pe: 
.(( Aw AY cP)— II o?) call ga) 
c Allaahu "Ọlọhun" ni Oluwa mi, Islam si ni ẹsin 
mi, ati pe Muhammad ni anabi mi ); sugbọn nse ni 
alaigbagbọ ati alagabangebe yoo sọ pe: N kò mọ ọn, 
nse ni mo gbọ ti awọn eniyan n wi nnkan kan, n ni 
emi naa ba wi i. 
A si tun ni igbagbọ-ododo si idẹra saare fun 
awọn olugbagbọ-ododo: 


.irr onj) o gboo kesi Le Askl 


€ Awọn ti awọn malaika yoo gba ẹmi wọn ni ẹni- 
daadaa, wọn yoo maa sọ pe: Alaafia ki o maa ba yin, 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah .4 Gò 


ẹ wọ ọgba-idẹra naa nitori ohun ti ẹ ti se Ínisẹj ?. 
ISuuratun-Nahl: 32). 
A si tun ni igbago- -ododo si iya saare fun 


awọn alabosi, ati awọn alaigbagbọ: 

Ighesu KODI, on ol a ojlo ps jj Ò 

ES. ko Oya lie oyj£ ẹyi oo lye ei oasj 

ie) 4 o;a$o—3 SU se wo y gbi gb OU le ò yo 
.lsy :ẹto9i 


c Iba se pe iwọ ri awọn alabosi ninu ipọka-iku ni, ti 
awọn malaika si tẹ ọwọ si wọn pe: Ẹ mu ẹmi yin wa. 
Ni oni a o san yin ni ẹsan iya ẹlẹtẹ nitori ohun ti ẹ n 
sọ si Ọlọhun yatọ si ododo, ti ẹ si jẹ ẹni ti n se 
igberaga si awọn aayah RẸ ?) ISuuratul-An'aam: 93). 

Ati pe awọn ẹgbawa-ọrọ lati ọdọ Anabi ti o da 
lori eleyii pọ, o si jẹ ohun ti a mọ, nitori naa ọranyan 
l'o jẹ lori olugbagbọ-ododo pe ki o ni igbagbọ 
gbogbo ohun ti Al-Qur'aani ati Sunna mu wa, ninu 
awọn ohun ti o pamọ yii, ki o si ma se tako wọn pẹlu 
ohun ti n ri ninu ile-aye, nitori pe ọrọ ile ikẹyin kò se 
e fi we ti ile-aye, fun hihan ti iyatọ nla ti o wa laarin 
mejeeji han; Ọlọhun ni a maa n tọrọ atilẹyin lọdọ Rẹ. 

Ori ọrọ kan tun niyi 

A si tun ni igbagbọ-ododo si akọsilẹ -kadara- 

rere rẹ ati aburu rẹ, oun: ni ebubu ti Ọlọhun -giga ni 


òà. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah .á ( 5) ) 


fun Un- pa fun gbogbo nnkan, ni ibamu pẹlu ohun ti 
o ti gba iwaju ninu imọ Rẹ, ti ọgbọn Rẹ si da lẹjọ. 

Ati pe ipele mẹrin l'o wa fun akọsilẹ -kadara-: 

Ipele kinni: Imọ, nitori naa a gbagbọ ni ododo 
pe dajudaju Ọlọhun t'O ga Olumọ ni I nipa gbogbo 
nnkan, O mọ ohun ti o ti sẹlẹ, ati ohun ti yoo sẹlẹ, ati 
pe bawo ni yoo ti sẹlẹ, pẹlu imọ Rẹ ayeraye, ti kò 
lopin, nitori naa imọ kan ki i jẹ ọtun fun Un lẹyin 
aimọ, ati pe igbagbe kan ki i se E lẹyin mimọ. 

Ipele keji: Akọsilẹ; nitori naa a gbagbọ ni 
ododo pe dajudaju Ọlọhun t'O ga ti kọ ohun ti yoo 
sẹlẹ titi di ọjọ igbende si inu wala ti a sọ: 


j$ 203 OJ PI £k—JI g U ọba al ol ulo JÍ 
ye :gbajj1 6 o—u al ei oj opu 
(i Njẹ iwọ kò wa mọ pe dajudaju Ọlọhun mọ ohun ti 


o wa ninu sanma ati ilẹ bi? Dajudaju eyi n bẹ ninu 


tira kan, dajudaju eyi jẹ irọrun fun Ọlọhun ?). ISuuratul- 
Hajj: 70) 


Ipele kẹta: Erongba; nitori naa a gbagbọ ni 
ododo pe dajudaju Ọlọhun t'O ga fẹ "bibẹ"? gbogbo 
ohun ti o wa ninu sanma ati ilẹ, nnkan kan kò si le 
sẹlẹ afi pẹlu erongba Rẹ, ohun ti O ba fẹ yoo sẹlẹ, ati 
pe ohun ti kò ba fẹ kò ni i sẹlẹ. 

Ipele kẹrin: Dida; nitori naa a gbagbọ ni 
ododo pe dajudaju Ọlọhun t'O ga, ni: 





LA Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 


aju, J Ọkfs sg JE le sa) so JE obe 

'BYaryiu a, 1 4 sI, ol suo—JI 
€ Ẹlẹda gbogbo nnkan, ati pe Oun ni Olusọ gbogbo 
nnkan. TiẸ ni ikapa awọn sanma ati ilẹ )) ISuuratu:- 
2umar: 62, 63). 

Awọn ipele mẹrẹẹrin wọnyi si se akojọpọ ohun 
ti i maa n sẹ lati ọdọ Ọlọhun t'O ga funra Rẹ, ati 
ohun ti i maa n sẹ lati ọdọ awọn ẹru, nitori naa 
gbogbo ohun ti awọn ẹru n sọ ni ọrọ, tabi wọn se ni 
isẹ tabi ohun ti wọn n pati, ohun mimọ ni o jẹ fun 
Ọlọhun t'O ga, ohun ti o si wa ni akọọlẹ ni ọdọ Rẹ ni 
i, ati pe Ọlọhun t'O ga fẹ ki o sẹlẹ bẹẹ, O si sẹda rẹ: 


2; a sttọ OÔ YI ò guig Lyioic-a Ol SU, Us Ol 
JIYA IYA :asoh e, .—) 4 osàkdi 


(cO wa fun ẹni ti o ba fẹ lati duro sinsin ninu yin. Ati 
pe ẹ kò le fẹ "nnkan kan ki o si ri bẹẹ" afi ti Ọlọhun 
Oluwa gbogbo ẹda ba fẹ bẹẹ )) ISuuratut-Takwiir: 28, 29). 


si Aa ajo) A a a tiwa al SS, Igegi ti ars, Jy) 
'(YeY 


c Ti Ọlọhun ba fẹ ni, wọn ki ba ti ba ara wọn ja, 
sugbọn Ọlọhun A maa se ohun ti o WU U ?)) ISuuratul- 
Baqarah: 253). 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah .á G9) 


by :soyiajj-) 403 sọ Uy kA ja egbò USI Us Ja) 

c Ti o ba se pe Ọlọhun fẹ ni, wọn ki ba ti se e, nitori 

naa fi wọn silẹ ati ohun ti wọn n se adapa irọ rẹ 
ISuuratul-An'aam: 1371. 

8 to-ULaJi se) ti Ò gka; yi Ake Ala ) 

(CAti pe Ọlọhun ni O da yin ati awọn ohun ti ẹ n se ) 
ISuuratus-Saaffaat: 96). 

Sugbọn sibẹsibẹ a tun gbagbọ pe dajudaju 
Ọlọhun t'O ga da isẹsa, ati agbara fun eniyan, eyi ti o 
se pe pẹlu mejeeji ni isẹ maa n jẹ sise. 

Awọn ohun ti o jẹ ẹri pe pẹlu ẹsa ati agbara 
ẹru ni isẹ rẹ "fi n jẹ sise": 

Alakọkọ ni: Ọrọ Ọlọhun t'O ga: 

sIYYr adlajsol n —— ai $ee Igu n 
(CẸ maa lọ si oko yin bi ẹ ba ti se fẹ )) ISuuratul-Baqarah: 
2231; ati ọrọ Rẹ: 

le tà; ji :,—) n aake 4) lae as! Isa aja y 
€c Ti o ba se pe wọn fẹ ijade lọ ni, dajudaju wọn o ba se 
ipalẹmọ fun un ni ipalẹmọ gan-an )) ISuuratut-Tawbah: 46); 
nitori naa O fi wíwá rinlẹ fun eniyan pẹlu erongba 
rẹ, O si tun fi ipalẹmọ rinlẹ fun un pẹlu ifẹ rẹ. 

Ẹlẹẹkeji ni: Didoju ipanilasẹ ati ikọfunni kọ 
ẹru, iba se pe kò si ẹsa, ati agbara fun un ni, nse ni 
didoju wọn kọ ọ o ba wọnu ipanilasẹ pẹlu ohun ti' 





à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 (60) 


apa ẹni kò ka; bẹẹ ni eleyii jẹ ohun ti ọgbọn Ọlọhún 
t'O ga ati aanu Rẹ kọ, ati ọrọ ododo Rẹ ti o sọ pe: 


.IYARA osi a, A ae yI Loo al cAÌK, y) 


(cỌlọhun kò pa ẹmi kan ni asẹ bi kò se bi agbara rẹ ti 
mọỌ ?) ISuuratul-Baqarah: 286). 

Ẹlẹẹkẹta ni: Yinyin oluse daadaa lori daadaa 
rẹ, ati bubu ẹnu-atẹ lu alaidaa lori aidaa rẹ, ati sisan 
onikaluku ninu awọn mejeeji ni ẹsan ti o lẹtọ si. Ti 
ki i ba se pe pẹlu erongba rẹ ati isẹsa rẹ ni isẹ rẹ fi 
waye ni, nse ni yinyin oluse daadaa ati jijẹ alaidaa 
niya ko ba jẹ ibajẹ ati abosi; bẹẹ ni Ọlọhun t'O ga 
mọ kuro ninu ibajẹ ati abosi. 

Ẹlẹẹkẹrin ni pe: Dajudaju Ọlọhun t'O ga ran 
awọn ojisẹ lati jẹ: 
jọ Amo al ge ọpul òj$ọ MÚ layi) oa 

eiye suU—hi,,-) 4 de 
c Olufunni ni iro-idunnu ati olukilọ, nitori ki awijare 
kan o ma baa si fun awọn eniyan lọdọ Ọlọhun lẹyin - 
t'O ti ran- awọn OJISẸ WỌnNyI ?) IQur'aan, Al-Nisaa'i: 165). T1 
ki i ba se pe pẹlu erongba ati isẹsa ẹru ni isẹ rẹ fi n 
waye ni awijare rẹ ki ba ti bajẹ pẹlu riran awọn ojisẹ. 

Ẹlẹẹkarun-un ni pe: Dajudaju gbogbo olusisẹ 
kan ni yoo maa mọ pe dajudaju oun n se nnkan kan, 
tabi o n pa a ti lai jẹ pe o ri ijẹni nipa kan nibẹ, nitori 
naa o n dide, o si n jokoo, o si n wọle, bẹẹ ni o n 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 (6Ù 


jade, o si n rin irin-ajo, o si n gbele pẹlu erongba rẹ 
nikan, lai jẹ pe o ri ami pe ẹnikan n jẹ oun nipa lati 
se bẹẹ, koda a maa se iyatọ ni paapaa iyatọ laarin ki 
o se nnkan pẹlu isẹsa rẹ ati laarin ki ajẹni-nipa kan o 
jẹ ẹ nipa se e. Bẹẹ naa ni ofin Sharia naa ti se se 
iyatọ laarin wọn ni iyatọ ti o jẹ ti ọgbọn, nitori naa 
IShariaJ kò jẹ ẹni ti o sisẹ niya lori ohun ti o se l'ẹni 
ti wọn jẹ nipa lori rẹ, nipa ohun ti o jẹmọ iwọ 
Ọlọhun t'O ga. 

A si ni adisọkan wi pe kò si awijare kan fun 
ẹlẹsẹ lori ẹsẹ rẹ pẹlu akọọlẹ Ọlọhun t'O ga, nitori pe 
nse ni ẹlẹsẹ maa n tẹsiwaju lori atidẹsẹ pẹlu ẹsa rẹ, 
lai jẹ pe o mọ bi Ọlọhun t'O ga kọ akọsilẹ rẹ le e 
lori, tori pe ẹnikan kò mọ akọsilẹ Ọlọhun t'O ga afi 
lẹyin ti ohun ti O kọ akọọlẹ rẹ ba sẹlẹ. 

.Ir£:otapla,,.-) la£ ——SS OU o jor Us 
€ Ati pe ẹmi kan kò mọ ohun ti yoo se nisẹ lọla ) 
(Suuratu Luqmaan: 34J. NJẹ ti o ba ri bayii, bawo ni yoo ti 
se tọ lati fi awijare ti o se pe ẹni ti o fi n sẹri kò mọ 
nipa rẹ ni asiko ti n se ohun ti o fi n se ẹri le lori?. 
Ati pe Ọlọhun t'O ga ti ba awijare yii jẹ pẹlu ọrọ Rẹ 
t'o ni: 

y, UJU yy US ST U also. ur Sl Ja, 9 


lò o pẹlô oe ow o3S OOS syS oge taye 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 (62) 
oh! YI ò ye OJ UJ eye oô ele o wase JA JJ LÙ 

.IY£A :euo9i ô,.— 4 Oye YI ei oj; 
(cAwọn ẹni ti wọn ba Ọlọhun wa orogun yoo maa sọ 
pe: Ti o ba se pe Ọlọhun fẹ ni awa ki ba ti da nnkan 
kan pọ mọ Ọlọhun ati awọn baba wa pẹlu, a kò ba si 
ti se nnkan kan ni eewọ. Bayii ni awọn ti o ti siwaju 
wọn ti pe lọrọ WalJ ni irọ, titi ti wọn fi tọ iya Wa wo. 
Sọ pe: Njẹ ẹ wa ni imọ kan ni ọdọ bi? Ki ẹ mu un 
jade fun wa? Ẹyin kò tẹle nnkan kan yatọ si aba, ati 
pe ẹ kò jẹ nnkan kan afi aladapa-irỌ )) ISuuratul-An'aam: 
148). 

Ati pe a o sọ fun ẹlẹsẹ ti n fi akọsilẹ se awijare 
pe: Ki l'o mu ọ ma tẹle ti Ọlọhun l'ẹni ti o ka a si wi 
pe dajudaju Ọlọhun t'O ga ti kọ akọsilẹ rẹ fun ọ, tori 
pe kò si iyatọ kan laarin titẹle ti Ọlọhun ati didẹsẹ 
nipa aikòmọ nipa ohun ti a kọ silẹ siwaju ki o too di 
pe isẹ naa waye lati ọwọ rẹ? Eyi l'o si fa nigba ti 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" fun awọn 
Sahaabe niro pe a ti kọ akọọlẹ ibu-jokoo kaluku ninu 
ọgba-idẹra ati ibu-jokoo rẹ ninu ina, ti wọn fi sọ pe: 
Njẹ a o yoo wa fi ẹyin ti, ki a si pa isẹ sise ti bi? O 
ni: 


A A agbe oso JEG IL) 
c Ẹ maa sisẹ, onikaluku ni a o fi se kongẹ lati se 
ohun ti a da a fun un ?. 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 (63) 


A o si tun sọ fun ẹlẹsẹ ti n fi akọsilẹ se awijare 
pe: Njẹ ti o ba gbero lati rin irin-ajo lọ si Makkah, ti 
o si jẹ pe ọna meji ni o ni, ti olotitọ si fun ọ niro pe 
ọkan ninu wọn ba'ni lẹru, o si soro; ati pe ekeji fi ni 
ni ọkan balẹ, o si rọrun, dajudaju ẹlẹẹkeji ni o gba, 
kò si le see se pe ki o gba ti akọkọ, ki o maa wa sọ 
pe: Dajudaju a ti kọ akọọlẹ rẹ le mi lori; ati pe ti o ba 
se bẹẹ, awọn eniyan o ba to ọ sinu ipin awọn were. 

A o tun sọ fun un bakan naa pe: Ti wọn ba fi 
isẹ meji lọ ọ, ti owo osu ọkan ninu wọn pọ ju ti ekeji 
lọ, dajudaju oun ni o gba, yatọ si eyi ti owo osu rẹ 
din si i. Njẹ ki l'o mu ọ maa sẹsa ohun ti o rẹyin ju 
funra rẹ ninu isẹ ti ọrun, lẹyin naa ti o wa n fi akọsilẹ 
-kadara- se awijare?. 

A o tun wi fun un bakan naa pe: A maa ri ọ pe. 
nigba ti aarẹ ba n se ọ ni ara, o maa n kan ilẹkun 
gbogbo onisegun lati tọju rẹ, o si maa n se suuru lori 
gbogbo ohun ti yoo ba se ọ ninu irora isẹ-abẹ, ati lori 
kikoro oogun, njẹ ki l'o mu ọ kọ lati se bẹẹ nipa aarẹ 
ọkan rẹ pẹlu awọn ẹsẹ?. 

A si tun gbagbọ ni ododo pe: Dajudaju a ki i fi 
aburu ti si ọdọ Ọlọhun t'O ga, nitori pipe ikẹ ati 
ọgbọn Rẹ, Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", 
sọ pe: 


.n— la, .(( AJI o poju ) 


(CCAti pe a ki i fi aburu ti si ọdọ RẸ )). Muslim l'o gbe e jade. 


ò$. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ./ (sÒ 


Tori naa kò si aburu kan rara ninu paapaa akọsilẹ 
Ọlọhun t'O ga, tori pe lati ara ikẹ, ati ọgbọn l'o ti 
Jade. 

Ati pe aburu kò le si ninu nnkan kan yatọ si 
ohun ti akọsilẹ naa bi, nitori ọrọ Anabi, "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a", ninu adua Qunuut, eyi ti o 
kọ Al-Hasan, pe: 

A —SASU yi ss) 
c Gba mi nibi aburu ohun ti O kọ akọsilẹ sisẹlẹ rẹ ); 
nitori naa o fi aburu naa ti si ara ohun ti O kọ akọsilẹ 
rẹ, sugbọn sibẹsibẹ, dajudaju aburu awọn ohun ti 
akọsilẹ naa bi, ki i se aburu gidi pọnbele, dipo bẹẹ, 
nse l'o jẹ aburu ni aaye rẹ ni oju kan, ti o si jẹ rere ni. 
ida keji, tabi aburu ni aaye rẹ, rere ni aaye mìíran. 

Nitori naa ibajẹ lori ilẹ latari ọda, aarẹ, osi, ati 
ibẹru, aburu ni i, sugbọn rere ni i ni aaye mìíran, 
Ọlọhun sọ pe: 


eṣ sPAJI Ọga o——-S Nie oji oji 2 2L Ali b 
de:o2ojcl olona ẹbi Ise ẹgÔJ ani 


(cAwọn ibajẹ han ni ori ilẹ ati ninu òkun, nitori ohun 
ti ọwọ awọn eniyan se nisẹ, ki O le baa mu wọn tọ 
apa kan ohun ti wọn se nisẹ wo, boya wọn yoo sẹri 
pada )) ISuuratur-Ruum: 41). 

Ati pe gige ọwọ ole, ati sisọ alagbere loko, 
aburu ni i lọdọ ole, ati alagbere, nipa gige ọwọ ati 


$ Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 





gbigba ẹmi, sugbọn rere ni i fun awọn mejeeji ni oju 
mìíran, nigba ti eleyii yoo jẹ ipẹsẹrẹ fun awọn 
mejeeji, nitori naa a kò ni i pa iya ti ile-aye ati ti ọrun 
pọ fun wọn. Bakan naa oore l'o tun jẹ ni aaye 
mìíran, nigba ti o se pe isọ awọn ohun-ini, ati awọn 
iyi, ati awọn ẹbi, wa ninu rẹ. 
Ori ọrọ kan tun niyi 

Adisọkan giga yii, eyi ti o se akojọpọ awọn 
ipilẹ nla wọnyi, a maa so awọn eso ninla pupọ fun 
ẹni ti o ba ni in. 
''Ninu awọn eso gbigba Ọlọhun gbọ lododo" 

Nitori naa gbigba Ọlọhun t'O ga gbọ ni ododo, 
ati awọn orukọ Rẹ, ati awọn iroyin Rẹ, a maa so eso 
ki ẹru o nifẹ Ọlọhun, ati ki o maa se agbega Rẹ. 
Mejeeji a si maa mu ni dide pẹlu sise ohun ti O pa 


eewọ Rẹ fun ẹnikọọkan, ati fun gbogbo awujọ 
lapapọ, ni aye ati ni ọrun. 


sun esrob owe ja; gbi i ri oy ULLa Jer o 
4731 4 Ò gas it LU. oe?-u eP rr Mr MI A 
.Iy greh 


c Ẹnikẹni ti o ba se daadaa ni ọkunrin tabi obinrin, ti 
o si jẹ olugbagbọ-ododo, dajudaju A O jẹ ki o lo 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 (ṣẹ) 


igbesi-aye ti o dara, ati pe dajudaju A O san wọn ni 
ẹsan lisẹl wọn pẹlu eyi ti o dara ju ohun ti wọn n se 
InisẹJ lọ 5) ISuuratun-Nahl: 97). 
Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si awọn 
Malaika: 

Alakọkọ: Imọ nipa titobi Ẹlẹda wọn "ibukun 
ati titobi ni fun Un", ati nipa agbara Rẹ, ati ijọba Rẹ. 

Ẹlẹẹkeji: Fifi ọpẹ fun Un "giga ni fun Un" lori 
itọju Rẹ fun awọn ẹru Rẹ, nipa fifiti ti O fi sisọ wọn 
ti si ọdọ ẹni ti n Sọ wọn ninu awọn Malaika wọnyi, 
ati kikọ awọn isẹ wọn, ati nnkan mìíran ninu awọn 
anfaani wọn. 

Ẹlẹẹkẹta: Inifẹ awọn malaika lori ohun ti wọn 
n se nipa jijọsin fun Ọlọhun t'O ga ni ọna ti o pe ju, 
ati titọrọ idarijin fun awọn olugbagbọ-ododo. 
Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si awọn 

Tira: 

Alakọkọ: Imọ nipa ikẹ Ọlọhun t'O ga ati itọju 
Rẹ fun awọn ẹda Rẹ, nipa sisọ ti O sọ tira kan kalẹ 
fun gbogbo ijọ kọọkan, ti yoo maa fi fi wọn mọna. 

Ẹlẹẹkeji: Hihan ọgbọn Ọlọhun t'O ga, nigba ti 
O se ohun ti o ba gbogbo ijọ kọọkan mu ni ofin fun 
wọn ninu awọn tira wọnyi, opin awọn iwe wọnyi si 
ni Al-Qur'aani giga, o ba gbogbo ẹda mu, ni gbogbo 
igba ati aaye, titi di ọjọ igbende. 

Ẹlẹẹkẹta: Fifi ọpẹ fun Ọlọhun t'O ga lori 





à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 


eleyii. 
Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si awọn 
ojisẹ: 

Alakọkọ: Imọ nipa aanu Ọlọhun t'O ga ati 
itọju Rẹ fun awọn ẹda Rẹ, nigba ti O ran awọn ojisẹ 
alapọnle wọnyi si wọn fun imọna ati itọnisọna. 

Ẹlẹẹkeji: Fifi ọpẹ fun Ọba t'O ga lori idẹra Rẹ 
t'o tobi ju. 

Ẹlẹẹkẹta: Inifẹ si awọn ojisẹ ati pipọn wọn le, 
ati yinyin wọn pẹlu ohun t'o tọ si wọn, nitori pe ojisẹ 
Ọlọhun t'O ga ni wọn, ati ẹni ti o se koko ju ninu 
awọn ẹru Rẹ, wọn gbe ijọsin duro fun Ọlọhun, ati 
jijẹ isẹ Rẹ, ati sise isiti fun awọn ẹru Rẹ, ati sise 
suuru lori ininilara wọn. 

Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si ọjọ 
igbende: 

Alakọkọ: Igbiyanju nipa titẹle ti Ọlọhun t'O 
ni ti ibẹru iya ọjJỌ yii. 

Ẹlẹẹkeji: Pipa ironu rẹ fun olugbagbọ-ododo 
nipa ohun ti o bọ mọ ọn lọwọ ninu idẹra ile-aye ati 
igbadun rẹ, pẹlu ohun ti n rankan rẹ ninu idẹra ọrun 
ati ẹsan rẹ. 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah (58) 


Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si 
akọsilẹ -kadara- 

Alakọkọ: Biba Ọlọhun t'O ga duro nigba ti a 
ba se awọn okunfa; nitori pẹlu idajọ Ọlọhun, ati 
akọsilẹ Rẹ, ni okunfa ati ohun ti a fi fa fi i maa n sẹlẹ. 

Ẹlẹẹkeji: Isinmi ẹmi ati ibalẹ ọkan; nitori pe ni 
gbogbo igba ti o ba ti mọ pe pẹlu akọsilẹ Ọlọhun t'O 
ga ni o fi sẹlẹ, ati pe ohun ti a kò fẹ naa yoo sẹlẹ lai 
si iyemeji, ẹmi yoo sinmi, bẹẹ ni ọkan yoo balẹ, yoo 
si yọnu si akọsilẹ Oluwa, nitori naa kò si ẹnikan ti o 
dara ju ni isẹmi, ti o si ni isinmi ju ni ẹmi, ti o si ni 
agbara ju ni ifayabalẹ ju ẹni ti o gba akọsilẹ -kadara- 
gbọ lọ. 

Ẹlẹẹkẹta: Lile ijọra-ẹni-loju jinna nigba ti 
ohun ti a fẹ ba sẹlẹ, nitori pe idẹra lati ọdọ Ọlọhun 
t'O ga ni sisẹlẹ rẹ i se, latari ohun ti O pebubu Rẹ 
ninu awọn okunfa oore, ati aseyege; nitori naa yoo 
dupẹ fun Ọlọhun t'O ga lori eleyii, yoo si pa ijọra- 
ẹni-loju ti. 

Ẹlẹẹkẹrin: Lile ibẹru ati ibarajẹ jinna nigba ti 
ohun ti a fẹ ba bọ mọ'ni lọwọ, tabi nigba ti ohun ti a 
kò fẹ ba sẹlẹ; tori pe dajudaju nse ni eyi sẹlẹ pẹlu 
akọsilẹ Ọlọhun t'O ga, Ẹni ti O se pe Oun l'O ni 
akoso awọn sanma ati ilẹ, ati pe kò si ibuyẹsi pe yoo 
sẹlẹ; nitori naa yoo se suuru lori eleyii, yoo si maa 
reti ẹsan rẹ lọdọ Ọlọhun. 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah (69) 





Eyi ni Ọlọhun t'O ga, N tọka si pẹlu ọrọ Rẹ: 
Ò YI ẹ—2f ẹg yy poyi a osa a olu) 
UÙUSU ASU .o—a A! le 13 oj UÍjo ol Ja ja our 
du JE oe YIO; SU Uciye jo yy fG6 Le 

.te ry su a,.— n arô 
(CAdanwo kan kò ni i sẹlẹ ni ori ilẹ tabi ninu ara yin, 
afi ki o maa bẹ Ini akọsilẹj ninu tira kan siwaju ki A 
to da a, dajudaju eyi jẹ irọrun fun Ọlọhun. Nitori ki ẹ 
le baa ma banujẹ lori ohun ti o ti bọ fun yin, ati ki ẹ 
ma si se maa yọ ayọju nitori ohun ti O fun yin, ati pe 
Ọlọhun kò nifẹ si gbogbo oni-igberaga, oni-iyanran )) 
ISuuratul-Hadiid: 22, 231). 

Nitori naa a n bẹ Ọlọhun Ọba t'O ga, pe ki O fi 
wa rinlẹ lori adisọkan yii, ki O si mu awọn eso rẹ sẹ 
fun wa, ki O si se alekun fun wa ninu ọla Rẹ, ki O si 
ma se jẹ ki ọkan wa o gbunri lẹyin ti O ti fi ọna mọ 
wa, ki O si ta wa lọrẹ ikẹ lati ọdọ Rẹ, dajudaju Oun 
ni Ọba Ọlọrẹ, ọpẹ ni fun Ọlọhun, Oluwa awọn ẹda. 

Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba Anabi wa 
Muhammad, ati awọn ara ile rẹ, pẹlu awọn Sahaabe 
rẹ, ati awọn ti wọn tẹle wọn pẹlu daadaa. 

O pari 
Lati ọwọ: 
Muhammad As-Saalih Al-Uthaimiin 
Ni 30 Shawwal 1404 H. 


y. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah GÙ 


Atọka 
Oju ewe 
Join i A mm mn 3 
ỌLỌ AKỌSÔL. aesiaseeekeercatesdaseleseseveddeesesissas/sf sasa Ale ya sigba 5 
Adisọkar Wa: osusseôedasaefadkasessask adere Taa far e£Vso ere se asiesiV sf ke 7 


Nini igbagbọ-ododo si jijẹ oluwa, ati si jijẹ ẹn! ajọsin 
fun, ati si awọn orukọ, ati awọn iroyin, ati si jijẹ 


ọkan sos$0 Ọlọhun Ọba..................ooeeeeeeeeeereeeeeeerereee 7 
Aayatul-KUESIE so slasesseerakereesesgseese bade Reradfes akaye 8 
Ìmọ ỌJỌRUHL..sosesatunlateiresvgfsea keke ida sesraei4sskn21876329 62268 11 
Ọrọ ỌJỌRUH. Ssasasekhiusisisasveaskefegisartieyia ke tedd i es bee vel 12 
Giga Ọlọhun si oke awọn ẹda Rẹ, gigunwa Rẹ, ati 
bibẹ Rẹ pẹlu WỌN iosesusesasitesaibegbestyegeelvssôaenrasar kg ke 14-15 
Aigbagbọ, tabi isina ẹni ti o ba sọ pe: Ọlọhun wa 
pẹlu awọn ẹda Rẹ ni ori ilẹ̀ .................oooseeeeeeeeeeee 16 
Sisọkalẹ Ọlọhun si sanma ile-aye, ati wiwa Rẹ fun 
idajọ laarin awọn ẹru, ni ọjọ igbende ...................o 16 
Orisi meji ni erongba: Ti pe ki nnkan o maa bẹ, ati 
eyi ti o ba ofin Sharia fHU i... iksseserekesekeseekeeekeake 17 


Erongba Ọlọhun ti pe ki nnkan o maa bẹ, ati eyi ti o 
ba ofin Sharia mu, gbogbo wọn wa fun idi abajọ kan 
ni, ati ni ibamu pẹlu Hikmah -ọgbọn- .................. 18 
Ifẹ Ọlọhun ati iyọnu Rẹ, ikorira ati ibinu Rẹ ....18-20 
Oju Ọlọhun, ati ọwọ Rẹ mejeeji, ati ẹyinju. Rẹ 
ÌDÉJÉÁJÉ sese oree ff isbe/e yan fedsessaledaskia el esan seda fá s6lse 21-22 
Awọn olugbagbọ-ododo yoo ri Oluwa wọn ni ọjọ 
igbende lairọkirika RẸ ...............ooeeeeeeeeeeeeeeeeerere 23 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah .4 ( dì ) 


Aisi afijọ fun Ọlọhun t'O ga, nitori pipe awọn iroyin 


jec ORA NWU RAN NAA YAE 23 
Aisi oogbe, oorun, abosi, igbagbera, agara, ailera, 
tabi aarẹ fun ỌJỌhUIn ....................oeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 23-24 
Fifi ẹsẹ awọn iroyin Rẹ rinlẹ lai se afijọ kan tabi 
To II A AA AI II NUHU 24 
Pipa ẹnu mọ nibi ohun ti Ọlọhun ati Ojisẹ Rẹ dakẹ 
nilo o NN NN WN 25 
Ọranyan ni titọ oju-ọna yii, ati alaye bi eleyii yoo ti 
Ti DO. osewesagasikeeesesi eeru sbarf ver ads ada saree lada i ere KE aLewe bara 25 
Imọ pipe, otitọ, ati alaye wa ninu ọrọ Ọlọhun t'O ga 
ati ti Ojiṣẹ Rẹ̀ os sasakehasseasieliyetdakesi taa aka KA see kkses kal 29 
(6 Job e eji Oli AA NE NN HI 26 


Olootu fi ẹyin ti Al-Qur'aani ati Sunna ati ọna ti 
awọn asiwaju ijọ yii ati awọn asiwaju ninu imọna 
lẹyin wọn gba, nipa fifi ẹsẹ iroyin rinlẹ fun Ọlọhun, 


tabi ilé € Jifina SI I. osalawaisuiaaaesegak6r6k8ren68á8ôl8áíkéríyákẹn 5 ẹwẹ 26 
Ọranyan ti ki a maa lo awọn ọrọ inu Al-Qur'aani ati 
ti Sunna ni ori bi WỌn ti Se han ..............oeeeeeeeeeeee 26 


Imọpa-mọsẹ olootu nibi ọna ati awọn olupa ọrọ ni 
itumọ da, ati ti awọn olufi ẹyin iroyin Ọlọhun ti, ati 
ti olutayọ-ala ninu ọrọ Al-Qur'aani ati Sunna ....... 26 
Otitọ ni ohun ti o wa ninu Al-Qur'aani ati Sunna .26 
Kò si iyapa-ọrọ ninu Al-Qur'aani ati Sunna, tabi 
laari Hme€Je€ji oosakeeraraghes haaa era kete akevesgfi Ree keyi adawe 27 
Ọlọkan-gbigbunri ni n sọ pe iyapa-ọrọ wa nibẹ ....27 
Alaabọ-imọ, tabi alagbọye t'o kuru, tabi alaimọnuuro 


k. Ádisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 ( TÌ) 


ni ẹni ti o ro pe iyapa-ỌrỌ Wa ninU rẹ̀ ...............ose. 27 
Bi o ti yẹ ki iduro ẹnikẹni ti ọrọ naa kò ba ye ninu 
Al-Qur'aani ati SUDn8 O ri ...............oeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 28 
Ori ọtọ: Kan:.ossalashakesssaw AWAN e araa kanwa ke aka s raa seda taka 28 
Nini igbagbọ-ododo si awọn Malaika. .............sese 28 
Awọn Malaika ni awọn isẹ ti a fi pa wọn lasẹ; alaye 
eleyii 'Jaosoamunriroretregeberifeesaytegiwi araa a nna RA Rev ra ṣrfY7 ofẹ 29 
Baitul-Ma'amuur -ile ti o wa ni sanma, eyi ti awọn 
Malaika maa n wọnu rẹ ni OJOOJUMỌ- ................... 31 
rẹ̀, yi ejoo Yo NA AA TA Si 
Nini igbagbọ-ododo si aWỌn Tira ...........oeeeeeeeeeee 31 
Dajudaju Ọlọhun sọ tira kan kalẹ fun gbogbo ojisẹ 
AW O MwnAwawam 32 
Awọn tira ti a mỌ ninu WỌN .............ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 32 
Al-Qur'aani pa gbogbo awọn tira ti o siwaju rẹ, ohun 
ti a sọ pẹlu isọ Ọlọhun ni i .............oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 34 
Atọwọbọ, ati afikun, ati adinku wọ inu awọn tira ti o 
SIWAJU. o oeadesresavees et ha dreresog ss d df ese sds see fee adere yro kir ewe 34 
Ori OfỌ. Kan. esehaeyaefestat dade ANSI beesdayiefs4edE5 36 
Nini igbagbọ-ododo si awọn ojisẹ, ati Hikmah - 
ọgbọn- ti o Wa ninu riran WỌN TISẸ .........oeeeeeeerere 36 


Akọkọ wọn ni Anabi Nuuhu, ikẹyin wọn si ni Anabi 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba gbogbo 


Wọn lapabQ? okoshe keeesnawigoweregkeke keg fere raa ke ereT ree fa ke 37 
Awọn ẹni ajulọ ju ninu awọn ojisẹ, ti a sẹ adayanri 
Wọn pẹlù AJUỌ. ssassalsseerejeseelafsgsvasasaerharasesrss re f flawheae 37 


Ofin Anabi wa "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" se 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah ./ i T3) 


akojọpọ ajulọ awọn ofin awọn ẹni-ẹsa wọnyi. ....... 38 
Eniyan ti a da ni awọn ojisẹ, ati pe ẹru ni wọn ninu 
ẹru Ọlọhun, Ọlọhun se apọnle wọn pẹlu isẹ ti O fi 
ran wọn, wọn kò si ni nnkan kan ninu iroyin jijẹ 
A AM Wo 38 
Ofin Anabi wa, Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a", ni Islam, eyi ti Ọlọhun yọnu si fun awọn 


folgi re PAE A AT 42 
Alaigbagbọ -keferi- ni ẹnikẹni ti o ba sọ pe Ọlọhun 
O gba ẹsin mìíran ti O yatỌ SI ISÌam .................ose 43 


Ẹnikẹni ti o ba se aigbagbọ si isẹ ti Ọlọhun fi ran 
Anabi wa Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a", o ti se aigbagbọ si gbogbo awọn ojisẹ ......... 43 
Kò si anabi kan mọ lẹyin Ojisẹ Ọlọhun, Muhammad, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ẹnikẹni ti o ba 
pera rẹ ni anabi lẹyin rẹ ti di alaigbagbọ, bẹẹ ni 


ẹnikẹni ti o ba gba iru rẹ BDỌ ...............Lejeeeeeeeeeee 44 
Awọn arole olumọna, ati ẹni ti o tọ si jijẹ arole ju 
ninu wọn, ati ẹni ti o ni ajulọ ju ninu wọn ............. 44 


O see se ki ẹni ti ọkan ninu wọn lọla ju lọ, o da yatọ 
pẹlu iroyin kan, sugbọn eleyii kò le e sọ ọ di ẹni 
ajulọ ni ỌnakỌnAa ..................oeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeereeeee 45 
Ijọ yii l'o l'oore ju ninu awọn ijọ, ati pe awọn ti wọn 
l'oore ju ninu ijọ yii ni awọn Sahaabe, lẹyin naa ni 
awọn Taabi'i'iina, lẹyin naa ni awọn t'o tẹle wọn ..45.. 
Apa kan ninu ijọ yii kò ni i ye maa bẹ lori ododo, ni 
DÍ tÍ O DOFI ............oo.eeeeeeeereeeeereeeeeeeekeeeeereeerekerekeeee 46 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 Gò 


Ohun ti o sẹlẹ laarin awọn Sahaabe ninu amiwo, nse 


l'o sẹlẹ latari IyanjU ..................oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 46 
Ọranyan ni kikoraro kuro nibi sisọ nipa asise wọn 46 
(OOrI ỌFỌ Kai. esodwesgkeeaesekeneeee sina aaku ty Rese k kefa kiri Yev se 47 
Nini igbagbọ-ododo si ỌJỌ Ikẹyin ................ooeeeeee 47 
Gbigba igbende gbọ ati awọn iwe isẹ, ati awọn 
erii ihu(u A wn" 47-49 
Isipẹ pataki ati ti gbogbOgDOO .................eeeeeeeeeee 530 
Abata Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ati 
OELE: NN AA AA AM" 31 
Nini igbagbọ-ododo si ọgba-idẹra -Al-janna- ati ina, 
ati pe mejeeji n bẹ, wọn kò si ni i parẹ .................. 92. 


Jijẹri si pe awọn kan yoo wọ ọgba-idẹra -Al-janna- 
tabi ina, yala pẹlu didarukọ wọn, tabi pẹlu iroyin 


i ire JA A RN ME NN NT AW NI 534 
Nini igbagbọ si idanwo saare, idẹra, ati iya rẹ....... 55 
Awọn ohun ti o fi ara pamọ kò tako ohun ti a n ri ni 
WO A AA A A MO $S6 
Ori ỌFỌ Kaft..soeiatasayeleresiesfasdhodiatasaWAae£a ss ef aa AT ve esa US 36 
Nini igbagbọ-ododo si akọsilẹ -kadara- ................. 536 
Mẹrin ni awọn ipele akọọlẹ: Imọ, ati akọsilẹ, ati 
erongba; ati ISE.d8: losesreseggkeravssereviralseeesklsre wese kekakdl 57 
Ẹru ni ẹsa ati agbara lori i$Ẹ T .............eoseeeeeeeeee 59 
Awọn ohun ti o jẹ ẹri pe pẹlu ẹsa ati agbara ẹru ni isẹ 
rẹ̀ "fi Ti Jẹ :SIS6— 2 aatan afeetav eleke raaraa yaala er tiferawaktyay 539 


Kò si awijare kan fun ẹlẹsẹ lori ẹsẹ rẹ, ati alaye kikọ 
DA IETESI ANA AI nn 61 


à. Adisọkan awọn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah 4 i 75) 


A ki i fi aburu ti si ọdọ Ọlọhun t'O ga, tori naa oore 
pọnbélé nii akọsilẹ RẸẹ̀ ....osaeessikesesesksskeskkkkekekekvsse 63 
Aburu ti o wa ninu awọn ohun ti akọsilẹ naa bi wa ni 
ojupọna kan yatọ si omiran, tabi ninu isesi kan yatọ 


Si ORIFEII soaasasaakerstasegevelsewevvesa ke tt ask st en sesi v wee 64 
f6, nit) po) OU AA www 65 
Ninu awọn eso gbigba Ọlọhun gbọ lododo ............ 65 
Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si awọn Malaika: 
WI AHU NI II HI HI IHUN 66 


Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si awọn Tira:..66 
Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si awọn ojisẹ:.67 
Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si ọjọ igbende:67 
Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si akọsilẹ - 
J:Tal:te: RA A NE WI NN NT WN NI 68 


seẹ 





A NN, Aetihllg Aáọadi OloiuaU saa Jl akaw 
(ji LÀ, MI-KHERRIIHRTORY FOR PHINTINB a PIFERPRODUOTS 
As Alpa YE6353iA44 i sa$la YEENAAA i odua 





3 A Ae 
Agleadig AJI Jel 


aji 
OSA—aji ẹJLaji lewe Ooo ji 
AMI 4e2—)5 
jj! Jl Ata 


cyarlo 82230 OGS4Jl sa 2 


(Is?sj! 441) 





lila GPa ab 


A."(fYA 


